Harakati ya 
Kitabaka 


HARAKATI YA KITABAKA 
KATIKA AFRIKA 


KWAME NKRUMAH 


Harakati ya Kitabaka 
katika Afrika 


KIMETAFSIRIWA NA 


M.W.K. Chiume 


TANZANIA PUBLISHING HOUSE LIMITED 
DAR ES SALAAM 


Maandishi haya yalitolewa kwanza 1970 na Panaf Books Ltd., 
London kama Class Struggle in Africa. 


(0 Kwame Nkrumah, 1970 
CO Tanzania Publishing House Ltd., 1974 


Tanzania Publishing House Ltd. 
S.L.P. 2138, Dar es Salaam, Tanzania 


Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kuiga, kunakili, 
kutafsiri, kupigisha chapa au kukitoa kitabu hiki kwa jinsi 
yoyote ile bila idhini ya Tanzania Publishing House Limited. 


Kwa Wafanyakazi 
na Wakulima wa Afrika. 


Madeira |. 


Canary |s. 
za 


Cape Yerde Is. 


Porto 9 
Praa 


Fernando Pol! 


Principe 1, 
Sao Tome. 
Annabon |.” 
Seychelles 

Zanzibar, “ 
an hemba and YA 

A Wai aha Is. 

Scension 1. Aldabra |. 
. 
Comores 
us. 
, 
St. Helena 1. 


Mauritius |. 
6 


Reunion 1. 


ENEO LA AFRIKA NA VISIWA VYAKE 
Maili Mraba 12,000,000 


; WATU 
Milioni 500 


AA 


YALIYOMO 


Utangulizi 


1 


2 


3 


4 


10 


1 


12 


Asili ya Tabaka Katika Afrika 
Nadharia ya Kitabaka 

Tabia na Nadharia za Kitabaka 
Tabaka na Rangi 

Uteule 

Wamaizi na Wanamaarifa .. 


Vikundi vinavyopinga maendeleo vilivyomo katika 
jeshi na polisi... WA z. ji 


Mapinduzi ya Kijeshi 
Mabwanyenye 
Wafanyakazi .. 
Wakulima 


Mapinduzi ya Kiujamaa 


Mwisho 


zi 


UTANGULIZI 


Katika Afrika ambako kuna aina nyingi zinazohitilafiana 
za hali ya kisiasa, kijamii na kiuchumi, si rahisi kuieleza j Juu 
juu mitindo inayohusika. Mabaki ya umajumui na umwinyi 
bado yangalipo na katika sehemu nyingine, maisha yame- 
badilika kidogo sana toka nyakati za jadi. Katika sehemu 
nyingine kiwango kikubwa cha kuwa na viwanda na miji 
kimefikiwa. Lakini licha ya tofauti hizo inawezekana 
kumaizi hulka fulani za aina moja kuhusu hali na matatizo ya 
kisiasa, kijamii na kiuchumi. Hulka hizo hutokana na jadi, 
matumaini ya aina moja na kuchangia maisha chini ya 
ubeberu, ukoloni na ukoloni mamboleo. Hakuna sehemu, 
katika bara hili, ambayo haijajua uonevu na unyonyaji, 
na hakuna sehemu iliyo nje ya mienendo ya Mapinduzi ya 
Kiafrika. Kila mahali, msingi wa umoja wa madhumuni ya 
Waafrika unazidi kudhihirika na hakuna kiongozi Mwafrika 
awezaye kudumu, ambaye hajishirikishi japo kwa laghai tu, 
katika madhumuni ya kimapinduzi ya ukombozi, muungano 
na ujamaa. 

Katika hali hii msingi umetayarishwa minajiri ya hatua 
muhimu ifuatayo ya Mapinduzi ambapo harakati ya kivita, 
iliyozuka hivi sasa, lazima ikithirishwe, ipanuliwe na isawa- 
zishwe barabara katika hatua za matayarisho na maarifa ya 
kivita. Wakati huo huo shambulio thabiti lazima lifanywe 
kwa wapingamaendeleo wachache waliojidahili miongoni mwa 
watu wetu. .-Kwani kufichuka ghafla hivi karibuni kwa kiini 
na kiasi cha harakati ya kitabaka katika Afrika kutokana na 
mapinduzi ya kipingamaendeleo ya kijeshi, na kuzuka kwa 
vita vya kindani hasa Afrika Magharibi na Kati, kume- 
dhihirisha umoja katika matakwa ya ukoloni mamboleo na 
mabwanyenye wananchi. 

Katikati ya tatizo lipo pambano la kitabaka. Kwa muda 
mrefu sana, wafafanuzi wa mambo ya kijamii na ya kisiasa 
wamejadili na kuandika kana kwamba Afrika iko nje ya 
mkondo mkuu wa maendeleo ya historia ya ulimwengu 
yaani sehemu peke isiyohusika na miundo ya kijamii-kiuchumi 
na kisiasa ya ulimwengu. Mawazo mathalani “ujamaa. wa 
Kiafrika” na “Ujamaa wa yanayowezekana” yakimaanisha 
kuwapo kwa aina au namna za ujamaa maalum kwa Afrika tu 
yameenezwa; na sehemu kubwa ya historia yetu imeandikwa 
kwa nadharia ya kihistoria na uchambuzi wa kimila kana 
kwamba Afrika haikuwa na historia kabla ya kipindi cha 
ukoloni. Moja ya mapotosho hayo imekuwa rai kwamba 


Ki 


miundo ya kitabaka ipatikanayo sehemu nyingine za 
ulimwengu haiko Afrika. 

Hiyo si kweli. Mapambano makali ya kitabaka yamekuwa 
yakivuma katika bara la Afrika. Ushahidi uko kila mahali. 
Kiini cha mapambano hayo kama ilivyo duniani kote ni 
harakati baina ya wadhalimu na wanaodhulumiwa. 

Mapinduzi ya Afrika ni sehemu muhimu ya mapinduzi ya 
kijamaa duniani, na kama vile harakati ya kitabaka ilivyo 
msingi wa nyendo zote za mapinduzi ya ulimwengu vivyo 
hivyo ndivyo ilivyo chanzo cha pambano la wafanyakazi na 
wakulima wa Afrika. 


Migawanyiko ya kitabaka katika jamii za Kiafrika za leo, 
ilififia kidogo kabla ya uhuru, ilipoonekana kwamba wananchi 
wamejiunga kitaifa na tabaka zote zimejishirikisha kumfukuza 
mkoloni. Jambo hili liliwafanya wengine waseme kwamba 
hakukuwepo na migawanyiko ya Kitabaka katika Afrika, 
na kwamba umajumui na nadharia ya usawa katika jamii za 
kiasili za Kiafrika zilifanya wazo la pambano la kitabaka 
kutokuwepo. Walakini uwongo huu ulifichuliwa mara tu 
baada ya uhuru, ambapo yale mafarakano ya kitabaka 
yaliyozikwa kwa muda mfupi wakati wa kupigania uhuru 
wa kisiasa, yalipoibuka aghalabu kwa vituko zaidi hasa katika 
zile nchi ambamo serikali mpya huru ziliamua kufuata 
siasa za kijamaa. 

Mabwanyenye wa Kiafrika, tabaka iliyositawi wakati wa 
mkoloni ndiyo ile ile inayofaidika katika kipindi cha ukoloni 
mamboleo, baada ya uhuru. Msingi wa matakwa yake 
unaambatana na kuhifadhi miundo ya kijamii na kiuchumi 
ya kibepari. Kwa hiyo mabwanyenye wa Kiafrika wana 
ushirika na wale wanaomiliki fedha ulimwenguni na ukoloni 
mamboleo, kinyume kabisa na matakwa ya Waafrika ambayo 
yanaweza kutekelezwa tu kwa njia ya ujamaa wa kisayansi. 


Ingawa mabwanyenye wa Kiafrika ni wachache na hawana 
fedha na nguvu za kisiasa walizo nazo wenzao katika nchi 
zilizokwisha endelea katika viwanda, lakini hujidai miamba 
kiuchumi, kutokana na kuambatana kwao na rasilimali na 
biashara za kigeni. Kwa hiyo ipo faida ya fedha kwao kue- 
ndeleza unyonyaji wa kigeni katika Afrika. Wengine, hasa 
wale walio katika utumishi wa serikali; biashara na 
makampuni ya uchimbaji wa madini, majeshi ya vita, polisi 


zii 


na kazi zinazohitaji mafunzo maalum, wameafiki ubepari 
kutokana na asili yao, mafunzo yao ya kimagharibi na 
kushiriki na kufurahia kwao na hali zao za nafuu. Watu 
hawa wamezainika na vyombo vya kikoloni. Huiga pasi 
na fikara maisha ya mabwana zao wa zamani wa kikoloni, 
na wameamua kunafidhi hulka na madaraka waliyorithi 
toka kwao. 


Miongoni mwa watu wa Afrika kipo kiini kigumu cha 
mabwanyenye wanaofanana na wakoloni walowezi kwa vile 
huishi katika hali nafuu—hiki ni kikundi kidogo cha wapinga- 
maendeleo, wachoyo na wapenda pesa, miongoni mwa umma 
mkubwa unaonyonywa na kudhulumiwa. Ingawaje watu 
hawa huonekana wenye nguvu kwa sababu ya msaada 
wanaopata kutoka kwa wakoloni mamboleo na mabeberu 
lakini hawana usalama. Maisha yao hutegemea misaada 
ya kigeni. Mara tu kiungo hicho muhimu kivunjwapo huwa 
hawana nguvu za kudumisha nafsi zao. Wao na ule 
“mkono uliojificha” wa ukoloni mamboleo na ubeberu ambao 
husaidia na kuhimiza upingamaendeleo na unyonyaji, sasa 
wanagwaya mbele ya wimbi linalozidi kukua la mwamko 
wa wafanyakazi na wakulima katika harakati ya kitabaka 
katika Afrika. 


vili 


WATU WENYE HALI BORA NA WATU WANAOZURURIKA CHINI YA 
UKOLONI MAMBOLEO 


TABAKA 
BORA 


TABAKA 


ZINAZOZURURIKA 


Mabwanyenye Maofisa Wafanyakazi 


Maofisa wa majeshi ya vita na polisi 
Wamaizi Wakulima wakubwa 


Tabaka ya wenye ujuzi 


Wakulima wadogo 
Wafanyabiashara 


wanaowakilisha 


Wafanya biashara 
watu wa nje 


UKOLONI 
MAMBOLEO 


ASILI YA TABAKA KATIKA AFRIKA 


Afrika na visiwa vyake ikiwa na ardhi yenye eneo la kama 
metriki za eneo milioni kumi na mbili na watu wanaokadiriwa 
kuwa karibu milioni mia tano, inaweza kumeza kwa urahisi 
Bara Hindi yote, Ulaya, Ujapani, Visiwa vya Uingereza, 
nchi za Skandinavia na New Zealand, na nafasi ikabakia. 
Marekani inaweza kupachikwa katika jangwa la Sahara bila 
taabu. Kijiografia, Afrika ni bara lililoshikamana pamoja na 
katika mambo ya mali ya asili ni bara ambalo lina uwezo 
usiodhihirika kijuu juu wa kuwa tajiri kuliko yote uli- 
mwenguni. 

Katika Afrika ambako maendeleo ya kiuchumi yanato- 
fautiana, kwa muda wa karne nyingi kabla ya kipindi cha 
ukoloni, kulienea mifumo ya kisiasa ya upeo wa juu sana. 
Ni mumu humu ati katika ulimwengu unaoendelea wa Afrika, 
na katika Asia na Amerika ya Kusini, ambamo harakati ya 
kitabaka na maendeleo kuelekea kuondoa unyonyaji wa 
mwanadamu na mwanadamu mwenzake, vimekwisha ingia 
hatua ya mabadiliko timamu ya kimapinduzi. 


Kwa kadiri fulani, upevu wa kisiasa wa watu wa Afrika 
unaweza kuonekana katika mitindo ya kiuchumi na ya 
kijamii ya nyakati za jadi. Kwa mfano katika umajumui, 
ardhi yote na njia zote kuu za uchumi zilikuwa mali ya jumuia. 
Umma ulimiliki mali. Kufanya kazi kulikuwa ni haja na 
desturi ya wote. Ikiwa mtu aligawiwa sehemu fulani ya ardhi 
kwa matumizi yake binafsi, hakuwa huru kutenda alivyotaka 
na sehemu hiyo kwa vile ilikuwa bado ni mali ya jumuia. 
Wafalme walichunguzwa sana na washauri wao na waliweza 
kutolewa katika vyeo vyao. 


Kumekuwepo namna tano zilizojulikana na mwanadamu 
za uhusiano wa kutoa mazao nazo ni umajumui, utumwa, 
umwinyi, ubepari na ujamaa. Kwa kuundwa kwa taifa la 


l 


kijamaa mwanadamu ameanza msafara kuelekea ukomunisti. 
Ilikuwa wakati uhusiano kutokana na mali za kibinafsi 
ulipozuka na umajumui kutoweka, mahali pake pakichukuliwa 
na utumwa na umwinyi ndipo harakati ya kitabaka ilipoanza. 


Kwa ujumla, mwanzo wa kipindi cha ukoloni, watu wa 
Afrika walikuwa katika hatua ya juu sana ya umajumui 
iliyotambulikana kwa kuvunjika kwa demokrasi ya kikabila 
na kuzuka kwa uhusiano wa kimwinyi, uchifu na ufalme wa 
kurithiwa. Walipokutana na ubeberu na ukoloni, mitindo 
ya kiuchumi-kijamii ya kimajumui ilianza kuvunjika kwa 
sababu ya kuletwa kwa mazao-biashara kama vile kakao 
na kahawa. Uchumi wa makoloni ulishirikishwa na masoko 
ya kibepari ulimwenguni. Ubepari, ubinafsi na hali ya 
kumiliki mali kibinafsi, vikakua. Pole pole, umajumui wa 
kiasili ukavunjika na moyo wa kushirikiana ukafifia. 
Ukulima wa kibinafsi na mtindo wa utoaji mdogo wa mazao 
ukaongezeka. 


Lilikuwa jambo rahisi kwa walowezi wa Kizungu kuji- 
nyakulia ardhi isiyomilikiwa kibinafsi. Kwa mfano mpaka 
mwaka 1892, zaidi ya asilimia kumi na sita ya ardhi huko 
Malawi ilikuwa imekwisha nyakuliwa na katika hizo, robo 
tatu zilikuwa chini ya makampuni makubwa kumi na moja. 
Ardhi ilipotwaliwa na walowezi, Waafrika ambao walikuwa 
ndio “wenye mali”, wakawa wakati mwingine wapangaji. na 
washirikiardhi, lakini hasa katika zile sehemu za ardhi ambazo 
zilifikiriwa kutokuwa na rutuba ya kutosha kwa manufaa ya 
wakulima wa Kizungu. Kwa kawaida wakulima hao 
walowezi walipewa vyeti vya kumiliki ardhi kibinafsi na 
balozi wa Kiingereza kwa niaba ya serikali ya Kiingereza. 
Ardhi yo yote ambayo haikuwa chini ya umilikaji maalum 
wa kibinafsi ilitangazwa kuwa mali ya Ufalme wa Kiingereza. 
Mipango kama hiyo pia ilifanywa katika sehemu nyingine za 
Afrika zilizokuwa chini ya ukoloni. 

Hatimaye, chini ya ukoloni, umilikaji wa ardhi kimajumui 
ulifutwa na ule wa kibinafsi ukashurutishwa kwa sheria. 
Zaidi ya hapo, kwa mpango wa utawala usiokuwa wa dhahiri 
wa kuwatumia wenyeji, machifu wakawa vyombo, na mara 
nyingi vibaraka, waliolipwa na utawala wa kikoloni. 


Ardhi ilipochukuliwa, pamoja na mali yake yote ya asili, 
yaani njia kuu za uchumi, sehemu mbili za uchumi zilizuka: , 
sehemu ya Wazungu na ya Waafrika, ya kwanza ikiinyonya 


2 


WI - | 


ya pili. Kilimo cha kujikimu kiliharibiwa pole pole na 
Waafrika kuuza uwezo wao wa kufanya kazi kwa wakoloni 
ambao waligeuza faida zao kuwa rasilmali. Katika hali hii 
pambano la tabaka za rangi pia lilizuka kama sehemu ya 
harakati ya kitabaka. 


Utoaji wa bidhaa au mali ulipoongezeka hususa kwa 
kuzipeleka katika nchi za nje, uchumi uliotokana na zao 
moja ulistawi ukitegemea kabisa raslimali toka nje. Koloni 
likawa mahali pa kutega uchumi na unyonyaji. Ubepari 
ulistawi kutokana na ukoloni. Wakati huo huo, kuenea kwa 
mashirika ya biashara za kibinafsi, pamoja na mahitaji ya 
tawala za kikoloni, kwanza kulileta kuzuka kwa tabaka ya 
mabwanyenye wadogo na halafu tabaka ya mabwanyenye wa 
mijini walio mabwana serikali, wanamaarifa wapinga thaura, 
wafanyabiashara, na wengineo ambao wakazidi kuwa sehemu 
muhimu ya muundo wa kiuchumi na kijamii wa kikoloni. 


Ili kurahisisha unyonyaji, ukoloni ulizuia maendeleo ya 
ustawi wa jamii na utamaduni katika makoloni. Uhusiano 
wa kijamii usiofaa na ambao ulikuwa umekwisha achwa hapo 
kale, ulifufuliwa na kuhifadhiwa. Njia za kibepari za kutoa 
mazao na uhusiano wa kijamii wa kibepari vikaanzishwa. 
Wakati mwingine, ugomvi kati ya makabila ulichochewa 
ilipobidi kuongeza nguvu za watawala wa kikoloni. 


Lakini maendeleo fulani ya kiuchumi, kwa mfano katika 
tasinia toevu, mashamba na ulimaji wa kibeberu, ujenzi wa 
bandari, barabara na reli, yalifanywa kwa manufaa ya 
ubepari. Kutokana na mambo haya mabadiliko ya kijamii 
yalitokea. Kuzuka kwa wafanyakazi viwandani na masha- 
mbani kukaleta kuanza kuchimbwa kwa uhusiano wa umwinyi 
au wa nusu-umwinyi. Wakati huo huo kukaenea mabwanye- 
nye wa kitaifa na wamaizi. 


Katika hali hii ya kikoloni, wafanyakazi wa Kiafrika 
waliwaona wakoloni, makampuni ya kigeni na wakulima 
wageni wa mashamba makubwa makubwa kuwa ndio wanyo- 
nyaji. Kwa hiyo pambano lao la kitabaka mwanzoni lilikuwa 
dhidi ya ubeberu na siyo dhidi ya mabwanyenye wa kitaifa. 
Ukilinganisha na mahali pengine, ni jambo hili lilochelewesha 
mwamko wa mfanyakazi na mkulima wa Kiafrika mintaarafu 
adui yao hasa wa kitabaka - mabwanyenye wa kitaifa. 


Mwishoni mwa kipindi cha ukoloni, karibu katika kila nchi 
ya Kiafrika kulikuwa na utawala uliositawi sana na pia kile- 


3 


mba cha ukoka cha demokrasi ya bunge. Vitu hivi vilificha 
ukweli wa taifa kutawaliwa kwa shuruti na mabwana serikali 
waliokuwa na madaraka yasiyo na kikomo. Walikuwepo 
wamaizi ambao walikuwa wamelishwa kasumba ya kuthamini 
mambo na tabia za nchi za magharibi; majeshi ya vita na 
polisi yote mawili yakiwa na maofisa wengi waliofundishwa 
katika vyuo vya kijeshi vya nchi za magharibi; uchifu uliokuwa 
umezoea kutawala makabila kwa niaba ya serikali ya kikoloni 
na karibu kutokuwepo kabisa kwa vyama vya wafanyakazi. 


Lakini kwa upande mwingine uongozi mpya wa kisiasa 
ulichipuka wakati wa kupigania uhuru. Msingi wa uongozi 
huu ulikuwa msaada wa wafanyakazi na wakulima na ulikuwa 
umejiaminisha sio kupigania uhuru wa kisiasa tu bali kuleta 
mabadiliko katika jamii. Ingawa uongozi huu wa kimapi- 
nduzi ulilazimika kushirikiana na mabwanyenye wa kitaifa 
wakati wa kupigania uhuru, ulikuwa umejitanibu na baada ya 
uhuru uliendelea kujitenga ili kutekeleza madhumuni yake ya 
kitabaka ya kiujamaa. Vita hii bado inaendelea. 


NADHARIA YA KITABAKA 


Harakati ya kitabaka ni jambo la msingi linaloonekana 
katika historia iliyoandikwa. Kuna namna mbili za tabaka 
katika kila jumuia isiyokuwa ya kijamaa: tabaka ya au za 
watawala na tabaka ya au za watawaliwa. Tabaka ya 
watawala ina vyombo muhimu vya utoaji na ugawaji wa 
uchumi, na njia za kuunda ukandamizaji wake wa kisiasa 
lakini tabaka ya watawaliwa hutumikia haja za watawala 
ambao huwakandamiza kisiasa, kiuchumi na kijamii. Upo 
mzozo kati ya tabaka ya watawala na ile ya wanaonyonywa. 
Asili na sababu ya mzozo huathiriwa na maendeleo ya utoaji 
wa mazao. Yaani katika kila muundo wa kitabaka, ikiwa 
ya umwinyi, ubepari au namna yo yote ile ya jamii, mashirika 
na fikira zinazohusiana nayo hutokana na kiwango cha 
utoaji bidhaa na njia za utoaji wa bidhaa hizo. Mara tu 
umiliki wa kibinafsi wa njia za kutolea mazao unapotokea 
na mabepari wanapoanza kuwanyonya wafanyakazi, wao 
huwa tabaka ya mabwanyenye na wafanyakazi tabaka ya 
wanaonyonywa. Kwani hatimaye tabaka ya watu si kitu 
kingine bali jumla ya watu ambao wanajumuika kwa ajili ya 
' vishawishi ambavyo wao kama tabaka wanajaribu kuvilinda 
na kuvihifadhi. 

Kila aina ya nguvu za kisiasa, ikiwa ni ya kibunge, inayo- 
tokana na vyama vya siasa, kimoja au zaidi ya kimoja, ama 
ya utawala wa mabavu wa kijeshi, ni kitu kinachotokana na 
matakwa ya tabaka fulani katika jamii. Katika nchi za 
kijamaa, serikali ni kwa niaba ya wafanyakazi na wakulima. 
Katika nchi za kibepari, serikali inasimamia tabaka ya 
wanyonyaji. Kwa hiyo serikali ni tafsiri ya utawala wa 
tabaka moja juu ya tabaka nyingine. 

Vivyo hivyo, vyama vya siasa vinadhihirisha kuweko kwa 
tabaka mbali mbali za watu. Kutokana na hilo, nchi iliyo 


5 


chini ya utawala wa chama kimoja inaweza kuchukuliwa 
kwamba inaonyesha kutokuwepo kwa tabaka. Lakini hivyo 
sio lazima kuwa ndivyo mambo yalivyo. Hili linahusu tu 
iwapo serikali ni kwa niaba ya nguvu za kisiasa ambazo zimo 
mikononi mwa umma. Katika nchi nyingi ambamo mna 
vyama vya siasa viwili ama zaidi na ambako kuna mgawanyiko 
mkubwa sana wa kitabaka, kwa kweli kuna utawala wa 
chama kimoja tu. Katika Marekani vyama vya Republican 
na Democratic,! vinaweza kusemwa kwamba kwa kweli ni 
chama kimoja tu kwa vile vyote viwili vinasimamia tabaka 


HARAKATI YA KITABAKA 


TABAKA 
ya au za 
WANAOZURURIKA 
ama 
KUNYONYWA 


TABAKA 
ya au za 

WANAO- 
TAWALA 


UNATOKANA NA 
MABADILIKO YA 
UTOAJI WA MAZAO 


moja yaani tabaka ya mwenye mali. Katika Uingereza, 
kutokana na vitendo hakuna tofauti kati ya Chama cha 
Conservative na kile cha Labour.? Chama cha Labour 
ambacho kilianzishwa kupigania haki za wafanyakazi kwa 
uhakika sasa kimegeuka kuelekea kuwa chama cha mabwa- 
nyenye. Vyama vyote viwili hivi, cha Conservative na cha 
Labour, vyasimamia matakwa ya mabwanyenye na vyaonyesha 
mawazo yao ya kisiasa na ya kiuchumi. 


1. Republican na Democratic — vyama vya siasa Marekani 
2. Conservative na Labour — vyama vya siasa Uingereza 


6 


Tofauti zinaweza kumalizwa tu kwa kuondolewa kwa 
tabaka. Kutengwa kati ya wale wanaopanga, wanaosimamia 
na kuiendesha mipango, na wale ambao ndio hasa wanao- 
ifanya kazi ya mikono huendelea kuzusha mwenendo wa 
kitabaka. Kwa kawaida mtu binafsi huona vigumu kama si 
kutowezekana, kujitoa katika hali ya maisha alimozaliwa; 
na hata panapo “usawa wa nafasi”, chini yake inakuwepo ile 
tofauti iwapo madhumuni ya “nafasi” kunuia maisha ya 
kiwango cha juu zaidi katika jamii yenye tabaka. 


Tabaka inayotawala hushikamana pamoja na hujijua na 
kujielewa kitabaka. Inayo matakwa kamili na inajifahamu 
hali yake na vitisho vinavyokabili utawala wake kutokana na 
kuongezeka kwa ukubwa wa wimbi la upinzani na uasi wa 
tabaka ya wafanyakazi. Katika Afrika tabaka zinazotawala 
hukaribia asilimia moja tu ya jumla ya watu wote. Yapata 
asilimia themanini hadi tisini za watu ni wakulima na 
wafanyakazi mashambani. Wafanyakazi katika viwanda 
na katika miji ni kama asilimia tano tu. Hata hivyo kwa 
sababu ya kuwepo kwa wageni na faida wanazotumaini 
kupata, harakati ya kitabaka katika jamii ya Kiafrika hai- 
onekani dhahiri. Mzozo kati ya watu wa Afrika na faida za 
ukoloni mamboleo, ukoloni, ubeberu na za serikali za walo- 
wezi, umeficha vikundi vyote vingine vinavyopingana. Jambo 
hili laeleza kwa kirefu kidogo kwa nini vyama vya kitabaka 
au utangulizi vimechukua muda mrefu kuzuka katika Afrika. 


Tabaka Mgawanyiko katika tabaka | Walio bora kabisa 


WAKULIMA WADOGO 


Wafanyakazi —- mashambani, vibarua n.k. 
(wapatao mishahara) — viwandani (hususa waki- 


ajiriwa katika viwanda 
vikubwa, machimbo ya 
madini, uchukuzi n.k. 


MABWANYENYE 

WADOGO -- hadhi katika jamii yato- 

kana na ukubwa wa ardhi 

iliyomilikiwa na wingi 

wa vibarua walioajiriwa 

(a) Wenye mashamba 

(mabwanyenye  wa- 

wanamiliki nchi na 
wanaajiri vibarua). 


Tabaka Mgawanyiko katika tabaka | Walio bora kabisa 
(b) Mabwanyenye —- hadhi hutokana na 
wadogo mijini (wafa- ukubwa wa biashara na 
nya biashara wadogo wingi wa mali. 
wadogo, mabepari, 
mafundi n.k.). 
MABWANYENYE —- wa juu — wanamaarifa 
(Wakiwemo miongoni 
mwao mabwanyenye 
wa kitaifa, na wale 
wanao simamia ube- — wa kati 
pari). —mabwana serikali 
—- wafanyabiashara, wa daraja za juu 
wachuuzi, wafanya- 
kazi wa juu wa serikali — wale katika 
—- Wachuuzi wanao- tabaka ya afande 
simamia watu wa nje katika majeshi 
(mameneja wa juu wa ya kivita 
mashirika ya kigeni) — wenye ujuzi 
— watu wenye ufundi (mawakili wa 
— wenye ujuzi na wale juu, madaktari 
katika tabaka ya n.k. 
umeneja n.k. — watu wenye 
elimu ya ufundi 
Watawala wa Jadi — wakuu wa ukoo 
(msingi wa mamlaka 
yao hasa ukitokana — machifu 
na jadi, desturi n.k. 


na sio kutokana na — machifu wakuu 


umiliki wa ardhi). 


AA AA AA AAA 

Hali ya maendeleo ya uchumi kutokuwa sawa katika Afrika, 
kumeleta kuwepo kwa mifumo mbali mbali ya kitabaka yenye 
tofauti kubwa sana kati ya sehemu iliyo chini ya tawala za 
walowezi wachache, sehemu chache zilizobakia chini ya 
ukoloni, na Afrika huru. 

Kwa mfano katika Rhodesia, Waafrika milioni nne wame- 
songamana katika eneo ambalo ni chini ya nusu ya nchi hiyo. 
Yaani zaidi ya nusu ya ardhi imo mikononi mwa walowezi 
weupe wapatao kama 500,000. Hali hii imesababisha 
kuweko mfarakano mkubwa sana wa kijamii na kisiasa kati 
ya matajiri weupe wenye mashamba makubwa makubwa 
na wafanyakazi na wakulima wa Kiafrika ambao ni maskini 
na wanyonge kisiasa. Huko, kama ilivyo katika sehemu 
zote zenye walowezi, tabaka kwanza kabisa au jambo la 
rangi ya “Waliokuwa nacho” ni weupe. “wasiokuwa nacho” 
wakiwa weusi — na sababu zote za kawaida — hadithi za 
hali ya kuwa chini kutokana na rangi ya mtu, haja ya kupata 


8 


watu wenye uwezo kuliko wote katika serikali na kadhalika — 
hutumiwa ili kuuthibitisha uendelezaji wa mpango wa nguvu 
wa kilowezi na wenye ubaguzi wa rangi, kuwa ni wa haki. 


Tena, katika sehemu ya Afrika iliyotawaliwa na Wafaransa. 
mifumo ya jamii imezusha migawanyiko ya kitabaka ya aina 
ya kipekee. Walikuwepo citoyens3 na colons4, assimiles5, 
na halafu kukaja sujets8. Assimile angeweza kuwa citoyen 
lakini sujet asingeweza kuwa raia bali labda kwanza afanye 
kazi ya kufikia tabaka ya 'assimiles'. Aina hii ya mpango 
wa kijamii ulikuwepo katika makoloni yote ya Wafaransa. 
Mipango ambayo inafanana nao bado iko katika nchi chache 
za Afrika ambazo zinatawaliwa na Wahispania na Wareno. 


Siasa ya kuwakubalia watu uraia ilikuwa na maana kwamba 
mtu ye yote chini ya utawala wa Kifaransa angeweza 
kufanywa raia kamili. Lakini kwa desturi hata hao ambao 
walifikia elimu ya juu ya kutosha kwa kawaida mara nyingi 
hawakujaribu kujipatia hali hiyo ati ya heshima kwa sababu, 
ukiondoa wale waliokuwa katika zile “Communes Nne', 
kuwa raja wa Kifaransa kulimfanya mtu asiweze tena 
kuhifadhi hali yake ya kijadi yaani kuweza kuishi maisha 
kufuatana na mila na desturi za Kiafrika bali ilimlazimu 
afuate sheria ya Kifaransa iliyoandikwa. Kulikuwa na 
hekima fulani katika maongozi haya rasmi ya kufananisha 
kuwafanya watu: ikiwa mtu alitaka kuwa Mfaransa kisiasa 
mtu huyo alistahili kwamba katika hali ya jamii aonyeshe 
kwa vitendo hali hiyo na akubali sheria kama vile za kuoa 
mke mmoja tu na zile za urithi za Kifaransa. Lakini matokeo 
yake yalitilia mkazo kushindwa kwa shabaha ya kuwafanya 
watu wawe Wafaransa kwani kutokana na nadharia hizi 
“kufananishwa” kulikuwa kitu kinachoweza. kuuzwa na kwa 
hivyo nje ya hizo communes nne, neno 'uraia' kwa uhakika 
lilibaki na maana sawa na “Mfaransa mweupe”. 

Wakati asili ya uhusiano wa kiuchumi kati ya koloni na 
nchi inayolitawala ilipoamuru chanzo cha mzozo wa kitabaka 
katika sehemu moja, mambo mengine yalichukuwa fikira 
na desturi za nchi iliyoivamia nyingine, laukama hatimaye 
mambo haya yalieleweka kutokana na mabadiliko katika 
muundo wa uhusiano wa utoaji wa mazao. 


3. Citoyen— raia wa Kifaransa 4. Colons — walowezi wa kifaransa 

5. Assimiles — masariama na wamaizi Waafrika ambao walikubaliwa 
kufikia tabaka hii baada ya kufanya kazi jeshini au serikalini. 

6. Sujets — makabwela wafanyakazi na wakulima. 


Katika sehemu ambazo zilikuwa chini ya ukoloni wa 
Kiingereza, ukuaji kiasi wa miji uliwezesha mzuko wa watu 
bora wa kibwanyenye na ubwanyenye mdogo. Hawa 
walikuza, kwa namna yao nadharia na vyama vya kitabaka. 
Lengo la kila Mwafrika ambaye alitaka kuendeleza mahitaji 
na hadhi yake katika jamii, likawa kupata kazi ya ofisini. 
Kazi za mikono, hasa za kilimo, zilifikiriwa kudunisha utu 
wa ye yote aliyepata angalau elimu ndogo. 


Kabla ya ukoloni wakati Afrika ilipokuwa katika hali ya 
umajumui, utumwa na umwinyi, kulikuweko chanzo cha 
mafarakano ya kitabaka. Walakini ilikuwa wakati wa kipindi 
cha kuvamiwa na ukoloni ndipo miundo ya kitabaka ya 
Kizungu ilipoanza kustawi ikiwa na tabaka zilizoonekana 
dhahiri za wafanyakazi na mabwanyenye. Tokeo hili mara 
nyingi limepuuzwa na wapinga maendeleo ambao wame- 
shikilia kwamba jamii za Kiafrika ni za namna moja na 
ambazo hazina tabaka. Wamewahi hata kujaribu kunafidhi 
wazo hili huku wakiona dhahiri harakati ya kitabaka iliyo- 
onyeshwa baada ya uhuru ambapo mabwanyenye wamejiunga 
wazi wazi na wakoloni mamboleo, wakoloni na mabeberu 
katika majaribio mjange ya kuuweka umma wa Kiafrika 
aushi katika hali ya kuhusurika. 


10 


TABIA NA NADHARIA ZA KITABAKA 


Kuna uhusiano mkubwa kati ya maendeleo ya kijamii na 
kisiasa; pambano kati ya tabaka za kijamii na historia ya 
nadharia. Kwa ujumla mwenendo wa wanamaarifa una- 
onyesha wazi mienendo ya maendeleo ya kiuchumi. Katika 
jamii ya kiuchumi, ambamo karibu hakuna mgawanyiko wa 
kitabaka, shughuli za mtu za utoaji wa mazao huwa zinaa- 
thiri moja kwa moja, mandhari na ladha yake katika usanifu. 
Lakini katika jamii yenye tabaka athari dhahiri ya utoaji wa 
mazao juu ya mandhari na utamaduni haipambanuliki. Hapa 
lazima kutia maanani mawazo na fikira za tabaka zinazopi- 
ngana. 

Tabia fulani fulani za kijamii, mavazi, mashirika na vyama 
hushirikishwa na tabaka mbalimbali. Inawezekana kumta- 
mbulisha mtu katika tabaka maalum kwa kumwangalia tu 
aonekanavyo kwa kawaida, mavazi na tabia zake. Vile 
vile kila tabaka lina mashirika na vyama vya namna zake. 
Kwa mfano vyama vya ushirika na vya wafanyakazi ni vya 
watu wa tabaka ya wafanyakazi. Vyama vya wanaujuzi 
mashirika ya wafanya biashara, nyumba za biashara za fedha, 
vyama vya mazungumzo vya wanaujuzi vilivyozunguka uli- 
mwenguni, vyama vya siri vyenye utaratibu maalum wa 
kusaidiana na kadhalika, ni vyama vya kibwanyenye katika 
tabaka ya kati. 


Nadharia za watu huonyesha matakwa ya kitabaka na 
mwamko wa kitabaka. Mawazo ya kuwa na “nia njema', 
ubinafsi, kujiona bora kuliko wengine na “demokrasi” ya 
kibwanyenye ambayo ni ndoto, ni mifano ya nadharia za 
kibwanyenye. Utawala wa mabavu chini ya mtu mmoja tu, 
ubeberu, ukoloni na ukoloni mamboleo ni nadhari za kibwa- 
nyenye na tamaa za kisiasa na za kiuchumi za mabwanyenye. 
Kwa upande mwingine, ujamaa na ukomunisti ni nadharia za 


11 


tabaka ya wafanyakazi na yaonyesha matakwa yake na 
mashirika na vyama vyake vya kiuchumi na kisiasa. 


Dhana ya kibwanyenye juu ya uhuru eti ni kutokuwepo 
kizuizi, kuwapo kwa uhuru katika shughuli za watu na 
ufanyaji wa biashara usio na vizuizi na kwamba “kila mtu 
na lake” ni mfano halisi wa fikara za kibwanyenye. Msingi 
wa mawazo hayo ni kwamba madhumuni ya serikali ni kulinda 
mali za kibinafsi na umiliki wa kibinafsi wa njia kuu za 
utoaji na ugawaji wa mazao. Uhuru umewekewa mipaka 
katika mambo ya kisiasa; hauna uhusiano na mambo ya 
kiuchumi. Ubepari, ambao haujui sheria nyingine kuliko ile 


UKOLONI MAMBOLEO 


KUJIFIKIRI BORA SANA UBINAFSI 


MIFANO YA 
MAWAZO NA 
FIKIRA ZA 

KIBWANYENYE 


UBEBERU NA 
UBAGUZI WA RANGI 


KUACHA VITU VIWE 
KAMA VILIVYO 


KUJIWEKA MWENYE NIA NJEMA DEMOKRASI YA UBWANYENYE 


inayohusu matakwa yake, hulinganishwa na uhuru wa 
kiuchumi. Jambo ambalo haliwezi kutenganishwa na dhana 
hii ya uhuru ni rai kwamba kuwepo ama kutokuwepo kwa 
mali huainisha kuwepo ama kutokuwepo kwa uwezo wa mtu. 


Pamoja na dhana ya kibwanyenye juu ya uhuru ni imani ya 
kibwanyenye ya “sheria na amri” bila ya kujali nani ametunga 
sheria hizo, au kama inatosheleza matakwa ya watu, ya 


12 


tabaka au kikundi kidogo cha watu wanaojifikiria kuwa bora: 


Katika miaka ya karibuni, mbele ya msukosuko wa 
mapinduzi ulioenea ulimwenguni kote, maneno mapya ya 
kibwanyenye yanayopotosha yamezuka kueleza kisasi hiki 
cha. wapinga maendeleo. Mifano ni hadithi za “wengi 
walio kimya” au “raia wa kawaida ama wa wastani”. Mifano 
yote hii miwili inasemekana kupinga maendeleo na 
inapendelea kuwepo kwa hali iliyopo. Kwa kweli, katika 
nchi yo yote ya kibepari watu wa tabaka ya wafanyakazi ndio 
wengi na hawa si watu wa kimya: wanapiga kelele kudai 
kuwepo mabadiliko makubwa ya jamii. 


Mabwanyenye wa Kiafrika, wakiwa na hamu ya kuiga 
tabia na mawazo ya tabaka ya kati ya Wazungu, mara nyingi 
wamechanganya tabaka na taifa. Huona vigumu kuto- 
fautisha kati ya tabaka za Kizungu kwa vile hawakuzizoea 
hitilafu za ndani ndani za msemo, tabia, mavazi na kadhalika— 
tofauti ambazo mara moja husaliti asili ya tabaka zao 
miongoni mwao. Wazungu wa tabaka ya wafanyakazi 
huelekea kuishi kama mabwanyenye katika makoloni. 
Wana magari, watumishi, wake zao hawaingii jikoni na asili 
ya tabaka zao ni dhahiri kwa wenzao tu. Baada ya uhuru, 
mabwanyenye wananchi kwa sababu ya tamaa ya kuwa 
watawala, huiga hali ya maisha ya tabaka ya zamani iliyo- 
tawala yaani Wazungu. Kwa kweli huiga taifa sio tabaka. 


Kwa hiyo mabwanyenye wa Kiafrika, huelekea kuishi 
namna ya maisha ya tabaka ya kikoloni iliyotawala kale, 
ambayo si lazima iwe inalingana na namna ya maisha ya 
mabwanyenye wa Kizungu. Kidogo ni namna ya maisha ya 
kikundi cha watu wa rangi moja katika hali ya kikoloni. 
Kwa. namna hii, mabwanyenye wa Kiafrika wanadumisha 
uhusiano wa bwana-na-mtwana uliopatikana wakati wa 
ukoloni. 


Laukama baadhi kubwa ya mabwanyenye wa Kiafrika 
huafiki kitumwa mawazo ya mabwanyenye wenzao katika 
ulimwengu wa kibepari, yako mawazo fulani ambayo 
yamezuka hasa katika mazingara ya Kiafrika, na ambayo 
yamekuwa ni maonyesho halisi ya fikara za mabwanyenye 
wa Kiafrika. Labda mfano hasa ni ule wa dhana ya uongo 
ya “Uweusi”. Makisio haya ambayo ni ya kiuwanamaarifa 
ya uongo huunganisha tabaka ya kati ya Kiafrika ambayo 


iko chini ya wageni na utamaduni wa Kifaransa. Hayana 


13 


busara, ni ya ubaguzi na si ya kimapinduzi, yanaonyesha 
mvurugiko wa mawazo kwa baadhi ya wanamaarifa wa 
Kiafrika katika nchi zilizotawaliwa na Wafaransa, na haiku- 
baliani kabisa na wajihi wa Mwafrika. 


Neno “Ujamaa wa Kiafrika” hali kadhalika halina maana 
na halihusiani na kitu cho chote. Linamaanisha kuwepo 
kwa namna ya ujamaa ambao ni wa Kiafrika pekee na 
ambao unatokana na hali ya kiujumui na ya kutendeana 
mema katika jamii ya jadi ya Kiafrika. Mawazo ya ujamaa 
wa Kiafrika hutumiwa kukataa kuwepo harakati ya kitabaka, 
na kuleta matatizo juu ya kuukubali ujamaa halisi. 
Hutumiwa na wale viongozi wa Kiafrika ambao wanala- 
zimishwa, kwa vile kuna hali ya mapinduzi ya Kiafrika, 
kutangaza madhumuni ya kiujamaa, lakini ambao wakati huo 
huo wameambatana sana na ubepari, na ambao hawana haja 
ya kuleta na kukuza maendeleo ya kiuchumi — kiujamaa 
halisi. 

Ijapokuwa hakuna kanuni za lazima kwa ajili ya mapinduzi 
ya kiujamaa, na hali halisi katika nyakati maalum za kihisto- 
ria zitaonyesha jinsi mapinduzi yatakavyokuwa, hakuwezi 
kuwepo na mapatano juu ya madhumuni ya kiujamaa. 
Kanuni za ujamaa wa kisayansi ni za namna moja duniani 
pote na ni za kudumu, na zinahusu utaifishaji halisi wa njia 
kuu za utoaji na ugawaji wa mazao. Wale ambao kutokana 
na sababu za kisiasa huutaja ujamaa kwa mdomo tu, huku 
wakisaidia na kushirikiana na ubepari na ukoloni mamboleo, 
wanatumikia matakwa ya kibwanyenye. Wakulima na 
wafanyakazi wanaweza kupotoshwa kwa muda, lakini jinsi 
mwamko wa kitabaka unavyoendelea ndivyo wajamaa wa 
uongo wanavyogunduliwa na mapinduzi halisi ya kiujamaa 
kuwezekana. 


14 


4 


TABAKA NA RANGI 


Kila hulka ya kihistoria: ina miendo yake. Uhusiano 
mkubwa kati ya tabaka na rangi ulizuka katika Afrika ukia- 
mbatana na unyonyaji wa kibepari. Msingi wake ulikuwa 
utumwa, uhusiano wa bwana na mtwana na utumishi uliokuwa 
rahisi. Mfano mzuri ni Afrika ya Kusini ambako Waafrika 
wananyonywa kwa namna mbili — zote kutokana na rangi 
na tabaka. Hali kama hiyo iko Marekani, Visiwa vya 
Caribbean. Amerika ya Kusini na sehemu zingine za 
ulimwengu ambako asili ya maendeleo ya utoaji wa mazao, 
umeleta muundo wa tabaka za kirangi. Katika sehemu hizi, 
hata namna za rangi za watu hutiliwa maanani — kadiri 
ya weusi ikiwa kipimo cha kukadiria hali ya mtu katika jamii. 


Ingawaje muundo wa jamii kutokana na rangi si jambo la 
asili katika hali ya kikoloni lakini hauwezi kutenganishwa na 
maendeleo ya kiuchumi ya kibepari. Kwani rangi haiwezi 
kutenganishwa na unyonyaji wa kitabaka. Katika muundo 
wa serikali za kibepari na zenye ubaguzi wa rangi unyonyaji 
wa kibepari na uonevu kutokana na rangi viko pamoja. 
Kuondolewa kwa mojawapo kunahakikisha kuondolewa 
kwa lingine. ; 

Katika ulimwengu wa kisasa, harakati ya kirangi imekuwa 
ni sehemu ya harakati ya kitabaka. Yaani po pote pale 
ambapo pana tatizo la ubaguzi wa rangi tatizo hilo huwa 
limeungana na harakati ya kitabaka. 

Katika Afrika kama ilivyo mahali pengine matokeo ya 
kuongezeka viwanda yamekuwa ni kusaidia uzukaji wa 
mabwanyenye na wakati huo huo uzukaji wa wafanyakazi 
walioamka kisiasa. Upataji wa mali na nguvu za kisiasa kwa 
upande wa mabwanyenye na matakwa ya kiujamaa na ya 
kitaifa (katika Afrika) ya tabaka ya wafanyakazi yame- 
ongezeka. Vyote viwili vinashambulia muundo wa tabaka 


15 


kutokana na rangi ingawaje kila moja lina shabaha tofauti 
Mabwanyenye wanaunga mkono maendeleo ya kibepari 
lakini wafanyakazi, tabaka ya wanaodhulumiwa, wanafanya 
juhudi kufikia ujamaa. 


Katika Afrika ya Kusini ambako msingi wa uhusiano 
wa kitaifa ni tabaka na rangi ya mtu, mabwanyenye ni kama 
sehemu moja ya tano ya watu wote. Waingereza na 
Makaburu, baada ya kujiunga pamoja kuhifadhi hali zao 


Ubaguzi wa 


Rangi 


Unyonyaji Maradufu 


Aa Ui 


Uhusiano wa 
Kitabaka wa 
Mabepari 


wamezigawanya Zile sehemu nne kwa tano zilizobakia kwa 
“Watu weusi”, “Machotara” na “Wahindi.” Machotara 
na Wahindi ni vikundi vidogo ambavyo huwa kama ngao ya 
Wazungu wachache ya kujikinga dhidi ya watu weusi wengi 
ambao ni wanamapinduzi na wenye ari ya kugombea haki zao. 
Katika sehemu nyingine za walowezi katika Afrika, iko vita 
kama hiyo ya kitabaka na ya ubaguzi wa rangi. 


Jamii isiyo na ubaguzi wa rangi, inaweza kupatikana tu 
kwa mapinduzi ya kiujamaa ya umma. Haiwezi kuja 


16 


kama zawadi trka katika tabaka dogo la watawala. Kwani 
haiwezekani kutenganisha uhusiano wa ubaguzi wa rangi 
na uhusiano wa tabaka ya kibepari ulimootesha mizizi yake. 

Afrika ya Kusini tena inatoa mfano halisi. Katika -miaka 
ya mwanzo ya ulowezi wa Kikaburu, tofauti haikufanywa 
kati ya watu weusi na watu weupe bali kati ya Wakristo na 
Washenzi. Ilikuwa tu kutokana na kuingia kwa uchumi 
wa kibepari ndipo, uhusiano wa kibwana na kitwana ulipo- 
zuka pamoja nao ytaifa (kutokana na rangi) na sheria chafu 
za utawala zenye msingi wa ubaguzi wa rangi. Ubaguzi wa 
rangi ndilo jambo ovu na lisilovumilika kupita yote miongoni 
mwa siasa na “miundo” ya tabaka kutokana na rangi za watu, 
kama yalivyotokea kuzuka toka katika jamii ya watu Weupe 
ya kibepari na kibwanyenye. Asilimia themanini ya watu wa 
Afrika ya Kusini si weupe na hawana kura ama haki za 
kisiasa. 


Hivyo basi, utumwa na uhusiano wa kibwana na kitwana 
vilikuwa chanzo cha ubaguzi wa rangi na wala si matokeo 
yake. Hali hii ilitengemaa na kuimarishwa baada ya 
kupatikana dhahabu na almasi katika Afrika ya Kusini 
na uajiri wa wafanyakazi wa Kiafrika kwa ijara ndogo katika 
migodi. Hatimaye na ilibidi kuhalalisha kunyonya na 
kuhusuru wafanyakazi Waafrika, hadithi kueleza uduni wa 
Waafrika kutokana na rangi yao, zilizushwa na kuenezwa. 


Katika nyakati za ukoloni mamboleo, “kutokuendelea” 
hakushirikishwi na unyonyaji bali na hali duni za watu 
wanaohusika mintaarafu tofauti za rangi bado ingali imesukwa 
na harakati ya kitabaka. 


Ni kwa ukomeshaji tu wa ubepari, ukoloni, ubeberu, na 
ukoloni mamboleo na kufikia ukomunisti wa kiulimwengu 
utakaoleta hulka ambazo kwanza tatizo la rangi litakomeshwa 
na kufutiliwa mbali. 


17 


UTEULE 


Uteule ni nadharia ya mabwanyenye. Ilizuka katika nusu 
ya pili ya karne ya kumi na tisa hasa kutokana na maandishi 
ya Waitalia wawili, Vilfredo Pareto (1848—1923) na Gaetano 
Mosca (1858—1941), ambao walikuwa wataalamu wa mambo 
ya jamii. Waliandika wakati tabaka ya kati, ilipopata tu 
nguvu za kisiasa toka kwa watu wa nasaba maarufu. Tabaka 
hii ya kati nayo ilikuwa ikitishwa toka chini na tabaka ya 
wafanyakazi ambayo ilikuwa imejazwa na nadharia ya 
Ki-Markzist. Pareto na Mosca walinuia kumpinga Marz 
na kuukana uwezekano wa mapinduzi ya kiujamaa yaliyo- 
kuwa na lengo la kuleta jamii isiyo na tabaka. Wakihiti- 
lafiana na Mar, walishikilia kwamba ujuzi wa kisiasa ndio 
ulioamua nani atawale na kwamba jamii daima itatawaliwa 
na namna ya wateule ama mchanganyiko wa wateule. 


Wateule hushikilia kwamba kwa kawaida aushi watu 
wachache ndio wenye nguvu za utawala na kwamba wachache 
hao hawawezi kuongozwa na walio wengi hata kama mashirika 
ya namna gani ya kidemokrasi yatatumiwa. Umoja wa 
wateule ndio unaowapa nguvu. Ukiwalinganisha na taifa 
zima wao ni wachache, lakini wana nguvu sana licha ya 
uchache huu. 


Uteule ni nadharia ambayo imetengenezwa kiufundi 
kuufaa ubepari na ukandamizaji wa kibwanyenye uliopo, 
ingawaje si wa kisheria, katika jamii ya kibepari. Fauka ya 
hapo huzidisha utaifa kwa vile unaweza kutumiwa kukuza 
hadithi ya umaarufu ama upungufu wa watu kutokana na 
rangi zao. 

Hivi karibuni kumefufuka hamu kubwa ya kutaka 
kuchunguza wateule na fikira nyingi juu ya uteule zimetolewa. .- 
Ni jambo muhimu kwamba maendeleo haya yameambatana 


18 


kihistoria na mzuko mkubwa kwa matendo ya kimapinduzi 
ya kiujamaa ulimwenguni. Wenye fikara za kibwanyenye 
wakitafuta hila za kueleza kwa nini ubepari uendelee, wame- 
lazimika kurudia nadharia ya uteule. Hawawezi, kwa njia 
za kibinadamu kuhalahisha unyama wa ubepari. Kwa hiyo 
wanajaribu kuonyesha kwamba daima kutakuwepo wateule 
wanaotawala na kwamba serikali aushi imo mikononi mwa 
wale ambao wanastahili kutawala. Wanaposhikilia mawazo 
haya wanakwepa ukweli wa muundo wa kiuchumi na kitabaka 
na wa harakati ya kitabaka katika jamii ya kibepari. 


Kati ya nguzo za msingi za uteule ni fikira kwamba nguvu 
za kisiasa huzaa nguvu nyingine za kisiasa na kwamba 
katika mambo ya kisiasa, umma huonyesha kutojali, kukubali 
na kupuuza. Demokrasi imeelezwa kuwa ni mashindano kati 
vikundi vidogo vidogo vyenye mamlaka ya kutawala. 
Umekuwa ni mtindo kuzungumzia watu wa juu wanaokata 
mashauri na kujadili ni kikundi au vikundi gani hasa vyenye 
madaraka katika nchi. Je, kuna mkusanyiko ama mgawa- 
nyiko wa nguvu za serikali? Je, maazimio ya kisiasa 
hutolewaje? Hutengenezwa na wateule wanaotawala? Je, 
umma unayo madaraka yo yote yasiyokuwa wazi ya utawala ? 
Au maazimio hutolewa na vikundi mbali mbali vya wateule? 
Ni kweli kwamba “serikali hazitawali bali hukimiliki tu 
chombo cha utawala, huku wale waliokuwa katika serikali 
wakiongozwa na mkono usioonekana”. 


Wanaoamini kwamba serikali huwa ni ya vikundi vingi 
husisitiza kwamba nguvu za utawala si za mteule mmoja bali 
za wengi. Nguvu za serikali hufikiriwa kuwa jumuiko la 
mambo mengi yaani mali, hali katika jamii na nguvu za 
kisiasa kwa mchanganyiko. Pamoja na fikira hii ni wazo la 
“maafikiano ya wateule” yaani wateule maarufu tu ndio 
washughulike na kuunda siasa. 


Lilikuwa moja ya madhumuni ya wateule wa mwanzo 
mwanzo kutilifu hadithi juu ya “demokrasi”. Walifanya 
juhudi kuonyesha kwamba eti katika hizo demokrasi, umma 
kwa kweli hautawali bali serikali huendeshwa na wateule 
wachache. Waliendelea zaidi ya hapo na kusisitiza kwamba 
kushiriki katika serikali halikuwa jambo la lazima katika 
demokrasi na kwamba halikuwa jambo muhimu la kunuiwa. 


Hakuwezi kuwa na tabaka katika tabaka, lakini kuna 
wateule katika tabaka. Wateule hutokana na maendeleo 


19 


na utengenezaji wa tabaka. Mfumo wa kitabaka Ulaya 
kwa ujumla ni kama ifuatavyo: 
Koo teule za kijadi — msingi wake ni ardhi na vyeo. 


Tabaka ya kati — msingi ni pesa na inagawanyika katika 
sehemu ya juu, ya kati na ya chini. 


Tabaka ya Wafanyakazi — msingi ni ukulima na viwanda 
na inagawanyika katika sehemu ya juu na ya chini. 


Miongoni mwa tabaka ya kati (koo teule mpya) wako 
watawala wenye mali, mameneja, wajuzi, mabwana serikali, 
wenye ujuzi wa ufundi na wengineo, kila kikundi kikiweza 
kusemekana kwamba ni cha wateule. Maendeleo ya haraka 
katika mambo ya ufundi na kuenea kwa kila mtu kujishu- 
ghulisha na kazi ya namna moja, yamesababisha kikundi 
cha wenye ujuzi, wateule katika tabaka ya kati, wazidi kuwa 
na athari kubwa katika kuunda maazimio. Baadhi ya watu 
wanaoamini uteule, wanasisitiza serikali ya wanaostahili — 
yaani “serikali kati ya wataalamu kwamba” — sasa ime- 
dhihirika. 

Wateule wa namna ya Kizungu wanaweza kuonekana kati 
ya mabwanyenye wa Kiafrika. Chini ya ukoloni, wateule 
wa Kiafrika walikuwa machifu katika mabunge ya kikoloni 
na katika kazi za serikali za kikoloni; mawakili na madaktari; 
majaji na mahakimu; watumishi wa juu wa serikali; maofisa 
wakuu wa jeshi na wa polisi. Baada ya uhuru wateule wa 
zamani walibaki walivyokuwa na wakapata nguvu kubwa 
zaidi. Hali ya wabunge, mawaziri, watumishi wa juu wa 
serikali, maofisa wa vyeo vya juu katika jeshi na polisi na 
kadhalika ikawa bora zaidi. Hawakuwa tena chini ya 
utawala wa kikoloni. Watu wenye ujuzi, kwa mfano walimu, 
mawakili na madaktari walinufaika na mipango ya serikali 
mpya huru ya kuwapa madaraka Waafrika. 


Ilikuwa baada ya uhuru walipozuka hao ambao wanaweza 
kuitwa “mabepari wapya kutokana na chama cha siasa” — 
wateule waliozuka kutoka kati ya wakuu wa chama kilicho- 
pata uhuru kutoka serikali ya kikoloni. Baada ya uhuru, 
mgongano hutokea katika Chama kati ya wale wanaoafiki 
ubepari na wale wanaoafiki ujamaa. Wanaoafiki mawazo 
ya kibepari huwa mabepari chipukizi kutokana na Chama. 
Baada ya uhuru kupatikana na chama chao kinapokuwa 
ndicho kinachotawala, huendelea, kujinyakulia mali. Hutumia 
madaraka na vyeo vyao vipya kibinafsi, kuleta undugu 


20 


katika kazi na hula rushwa. Hivyo wanakifanya Chama 
kidharauliwe na kwa hiyo wanasaidia kutayarisha sababu 
za mapinduzi ya kipinga—thaura. 

Vile vile, baada ya uhuru, na katika utekelezaji wa mipango 
ya maendeleo ya kiuchumi, na wakati mwingine, katika 
kuwasaidia wananchi ili nao waanzishe biashara, mabepari 
machipukizi wa humo humo nchini kwa kiasi fulani walipata 
nafasi mpya za kuendeleza matakwa yao. Lakini kwa 
kawaida, mabepari wa Kiafrika bado ni washiriki wadogo 
wa ubeberu. Wanapata makombo ya faida kutokana na 
vitegauchumi, usimamizi wa biashara, ushuru na kuwa 
wakurugenzi wa mashirika ya kigeni ya biashara. Kwa njia 
hii na nyingine nyingi, wanavutwa na kuingizwa katika 
utando wa ukoloni mamboleo. 

Kama matokeo ya ukoloni na ukoloni mamboleo, kwa 
kulinganisha, kumekuwa maendeleo machache ya wafanya 
biashara wateule wa Kiafrika. Zaidi ya hapo, kwa vile 
serikali huru nyingi mpya zinaelekea kufanya juhudi sana 
juu ya uchumi ulio chini ya umma kuliko wa kibinafsi, 
kumekuwako, kwa kulinganisha na sehemu nyingine, tabaka 
ndogo sana ya mabepari wa Kiafrika. Kwa kawaida mfanya 
biashara wa Kiafrika hajishughulishi sana na kukuza viwanda 
bali hutafuta kujitajirisha kwa kuhatirisha fedha minajiri 
kupata faida, magendo, kula rushwa, kupokea ushuru kuto- 
kana na mikataba na kwa njia nyingi za ujanja za kupata 
fedha kutokana na kupokea eti misaada. Hivyo bepari 
wa. Kiafrika huwa mshiriki wa tabaka ya mabwanyenye 
katika ulimwengu wa kibepari. Yeye huwa kizingatio katika 
mifumo mikubwa sana ya utoaji wa kipekee wa rasilmali za 
fedha. 

Kwa njia hii, mfanya biashara wa Kiafrika kwa mfano, 
hushikamana sana na mashirika makubwa ya ubepari yanayo- 
miliki mali pekee. Imethibitishwa kwamba katika Marekani 
wanasiasa matajiri wanayo madaraka ya kuunda maazimio 
na kwamba wao ndio wanakata mashauri makubwa makubwa. 
Kwa mifano michache, jambo hili hufanywa kwa kutumia 
mashirika makubwa ya wanasiasa matajiri kama vile Ford 
Motor Company,” Du Pont? na General Motors.!? Katika 
mwaka wa 1953, kulikuwa na zaidi ya wamilionea 27,000 


7. Ford Motor Company — Kampuni kubwa ya kibepari 
8. Du Pont — kama juu 
10. General Motors — kama juu 


21 


katika Marekani na kumilikiwa kwa fedha mikononi mwa 
wachache kunazidi kuongezeka. Inakadiriwa kwamba asili- 
mia 1.6 ya watu wa Marekani wanamiliki asilimia 32 ya mali 
zote nchini na karibu mali zote za vitegauchumi, huku 
asilimia 50 ya watu hawana cho chote. Haiwezekani kusema 
kwamba katika Marekani madaraka yamo mikononi mwa 
watu ambao ndio hasa wanastahili kuwa nayo, kwani karibu 
mali yote hiyo imerithiwa na kwa hiyo kuwa nayo hakumfanyi 
mtu astahili kuwa na madaraka. 


Hata hivyo, imeshikiliwa na wanaoamini nadharia ya uteule 
kwamba maendeleo ya jamii yenye viwanda yanaweza 
kuonyeshwa kwamba ni hatua kutoka mpango wa kitabaka 
kuelekea mpango wa kiteule kutokana na kustahili na 
mafanikio. Fikira kama hizo hazina thamani kutokana na 
ushahidi dhahiri wa pambano la kitabaka linalozidi kuwa 
kali katika ulimwengu wa kibepari. 

Miongoni mwa wanaoamini uteule fikira huhitilafiana juu 
ya jinsi gani watu bora wanaweza kusemekana kwamba 
wako pamoja, wanajielewa, na wanashirikiana. Ni dhahiri 
kwamba ni vigumu kupima hasa hasa nguvu na madaraka 
ya kukata mashauri ya kundi ama makundi yo yote yale ya 
wateule. 

Miongoni mwa wateule kisiasa katika nchi zinazoendelea 
wamo viongozi wa kitaifa, mabwana serikali, na wamaizi. 
Baada ya uchaguzi wa mwaka wa 1954, asilimia 29 ya wabunge 
wa Ghana walikuwa walimu na 17 walikuwa wale wenye 
ujuzi. Baada ya uchaguzi wa mwaka wa 1957, asilimia 22 
ya wabunge wa nchi nane zilizokuwa zikiitwa Afrika ya 
Magharibi ya Kifaransa, walikuwa waalimu, 27 watumishi 
wa serikali na 20 walikuwa wenye ujuzi. 

Kwa ujumla, tabaka ya kati katika nchi zinazoendelea 
ilizuka hasa kutokana na mienendo ya elimu na utawala 
ulioletwa” na ukoloni. Kuweko kwa wamaizi wengi katika 
tabaka ya kati hususa kulisababishwa na kusudi la serikali 
ya kikoloni kustawisha” wamaizi walioafiki fikira za 
Kimagharibi. Hawa walitakiwa kwa manufaa ya utawala 
wa Kikoloni. Wakati huo huo, serikali ya kikoloni ili- 
komesha nafasi ambazo zingeanzisha tabaka ya wafanya 
biashara wazalia. 


Vyama vya kiteule kama vile vya mawakili, vya kusaidiana, 
vyenye utaratibu wa siri, vyenye madhumuni ya michezo na 
mazungumzo, huzuka kutokana na kuenea kwa wateule. 


22 


Vyama hivi husaidia kuunda tabaka kwa kuzijengea kuta 
tofauti za kijumuia kulingana na vyama vya kiteule. Kuwepo 
kwa fikara za kitabaka huonekana kwa hamu ya kuingia 
vyama na vilabu vile ambavyo hufikiriwa kukuza heshima ya 
mtu katika jamii. 


Uteule ni imani ya msingi kwa wale ambao hukubali 
kwamba jamii lazima iwe na tabaka. Ni sehemu dhahiri 
ya ubepari, na huchochewa zaidi na ubaguzi wa rangi ambao 
nao hutokana na kuenea kwa ubepari na ubeberu. Uteule 
wa asili wa watu katika tabaka la watawala huwafanya 
kuudharau umma. Uteule ni adui wa ujamaa na wa tabaka 
la wafanyakazi. 


23 


WAMAIZI NA WANAMAARIFA 


Chini ya ukoloni, wamaizi walioelimishwa katika mawazo 
ya Kimagharibi walizuka na kuunganisha serikali ya kikoloni 
na umma. Hawa walichukuliwa hususa kutoka koo za 
kichifu na za “kitajiri”. Kuongezeka kwa wamaizi kuli- 
kadirishwa na kima cha chini kilichotakiwa kuendesha 
utawala wa kikoloni. Walitengemana kijamii na watu wao 
na wakawa ndumilakuwili. 


Katika Afrika kama vile ilivyo Ulaya na mahali pengine, 
elimu kwa ujumla huainisha tabaka. Jinsi kisomo kinavyo- 
ongezeka, ndivyo utii kwa kabila na taifa unavyofifia na 
migawanyiko ya kitabaka kudhihirika. Kuna kile kinacho- 


wanafunzi" wa Kiafrika kama 10,000 wanaosoma Ufaransa, 
10,000 Uingereza na 2,000 Marekani!!. ; 


Katika sehemu za Afrika zilizotawaliwa na Waingereza, 
Shule za serikali!2 mithili ya zile za Waingereza zilianzishwa 
wakati wa ukoloni. Katika Ghana mifano halisi ni shule 
ya Adisadel, Mfantsipim na Achimota. Katika shule hizi, 
na nyingine kama hizo zilizojengwa katika makoloni yote 
ya Waingereza katika Afrika, masomo, mpango wa masomo, 
nidhamu na michezo ilifananishwa sana na ile ile iliyokuwa 
ikipatikana katika shule za Uingereza. Lengo lilikuwa 
ka ii ai 


11. 1970 
12. Kwa Kiingereza huitwa “public schools' 


24 


kuelimisha wateule wa kisiasa waliomagharibishwa ili kuafik 
msimamo na mawazo ya kibepari na jamii ya kibwanyenye. 


Huko Uingereza, asili ya muundo wao wa kitabaka ni 
elimu. Zile asilimia tatu za wahitimu katika shule za serikali 
wangali wakifikiriwa na wengi kuwa watawala - yaani wao 
ndio ambao hasa wanastahili kutawala kwa ajili ya nasaba 
na elimu. Kwani huko Uingereza muundo wa elimu hauwezi 
kutenganishwa na mifumo ya kisiasa na kijamii. Ingawaje 
ni asilimia sita tu za watu ndio wanaosoma katika shule za 
serikali na asilimia tano tu wanaokwenda vyuo vikuu, shule 
za serikali hutoa asilimia 60 za wakurugenzi wa makampuni 
nchini, asilimia 70 za wabunge wa Chama cha Conservative 
na asilimia 50 za wale wanaoteuliwa katika Tume za Kifalme 
na katika uchunguzi wa kiserikali. Yaani hawa wachache 
wanaotoka katika shule teuzi ndio wanaozijaza nafasi za juu 
katika maisha ya kisiasa na kiuchumi nchini. “Mtindo” huu 
usiokuwa na maana na ambao wakati wake umepita, bado 
unafuatwa ingawaje kuna majaribio ya kupanua na kuifanya 
elimu iwe kwa watu wengi zaidi. Pia haijapingwa kwa dhati 
na wajuzi na mafundi ambao umaarufu wao unazidi kuonge- 
zeka lakini wengi wao wakiwa wanatoka katika shule za 
aina ya Grammar.!3 Wala mtindo huu haujaonyesha kute- 
tereka ijapokuwa kuna shikizo kubwa la kisiasa linalozidi 
kutoka chini. Hakika kama wangeweza kumudu, wengi wa 
wafanyakazi wangewapeleka watoto wao katika shule za 
serikali ambazo zingewapatia nafasi za pekee za kuingia katika 
sehemu ya juu katika jamii. 

Waliohitimu katika shule za serikali katika Uingereza 
wanao wenzao kama wao katika nchi zilizotawaliwa na nchi 
hiyo. Hawa ni mabwanyenye ambao hujaribu kuwa 
Waingereza zaidi kuliko Waingereza wenyewe, na ambao 
huiga mavazi, tabia, na hata sauti za wateule waliopitia 
shule za serikali Ozford.!4 na Cambridge.!? 


Nia ya wakoloni katika kusaidia kukuza idadi ya wamaizi 
wa Kiafrika ni “kuunda makada nchini ambao watatutumikia 
kama wasaidizi wetu katika hali zote na kuhakikisha kwamba 
kutakuwa na kuenea kwa wateule ambao wamechaguliwa kwa 


uangalifu”. Kwao hili ni jambo la lazima kisiasa na 
kiuchumi. Na hufanyaje? “Tunawachagua wanafunzi wetu 
13. Grammar schools — shule teuzi za Kiingereza 

14. Ozrford — Chuo Kikuu cha Ozford, Uingereza 

15. Cambridge — Chuo Kikuu cha Cambridge, Uingereza 


25 


AAA —— za ————————— 


hasa miongoni mwa watoto wa machifu na watu mashuhuri - 
Heshima inayotokana na nasaba ya mtu lazima isaidiwe na 
staha ambayo huletwa na kuwa na elimu.” 


Katika mwaka 1953, kabla ya uhuru wa Ghana, asilimia 12 
ya koo za wanafunzi 208 waliokuwa katika Chuo kikuu, 
walikuwa na mapato yaliyozidi £600 kwa mwaka; asilimia 38 
walikuwa na mapato kati ya £250 na £600; na asilimia 50 
karibu £250. Umuhimu wa hesabu hizi unaonekana inapo- 
tambuliwa kwamba ilikuwa tu katika mwaka 1962, baada ya 
juhudi kubwa sana katika mambo ya uchumi, ndipo ilipo- 
wezekana kupata wastani wa mapato ya mwaka ya mtu 
kukaribia £ 94. 


Wakihitilafiana na Waingereza na Wafaransa, Wabelgiji 
hawakuruhusu kuwepo kwa wamaizi. “Usipokuwa na 
wateule, utaepukana na matata,” ndio ulikuwa kama msemo 
wao. Matokeo ya siasa hii yalionekana wazi katika nchi ya 
Kongo! kwa mfano, ambako katika mwaka 1960 ilikuwa 
shida kumpata mwananchi aliyekuwa na ujuzi wa kuiendesha 
nchi hiyo (ambayo ndio kwanza ilikuwa imejipatia uhuru), 
kuwa afisa katika jeshi na polisi au kuchukua nafasi nyingi 
katika utawala na ufundi, zilizoachwa na wakoloni walipo- 
ondoka. 


Aghalabu wamaizi huongoza chama cha kupigania uhuru 
mwanzoni. Huwa na matumaini ya kuchukua nafasi ya 
serikali ya kikoloni, lakini sio kuleta mabadiliko ya kimsingi 
katika jamii. Madhumuni yao ni kushikilia tu bila ya 
kuubadilisha “mpango”, kwani wamaizi kwa kawaida 
huelekea ubwanyenye na kupinga mabadiliko ya kimapinduzi 
na ya kiujamaa. 

Umoja wa wamaizi kabla ya uhuru hutoweka mara tu 
uhuru upatikanapo. Kwa kukisia tu wamaizi hugawanyika 
katika vikundi vitatu. Kwanza wako wale wanaounga mkono 
tabaka mpya ya wazalia wenye nafuu, ambao ni mabwana 
serikali na mabwanyenye wa kisiasa na kibiashara. Hawa 
ni marafiki dhahiri wa ubeberu na ukoloni mamboleo. 
Miongoni mwa wamaizi hawa, huzuka watu wanaotoa 
fikira za kupinga ujamaa na ukomunisti na za kuthamini 
mawazo ya kiuchumi na kijamii ya kibepari. 


Pili, wako wale ambao huwakilisha nadharia ya maendeleo 
ya kiuchumi “yasiyo ya kibepari,” yaani “Uchumi mseto” 


16. Ambayo sasa huitwa Zaire 
26 


kwa zile nchi ambazo hazijaendelea sana. Wao hushikilia 
kwamba nadharia hiyo ni hatua kuelekea ujamaa. Wazo 
hili, kama halikueleweka vizuri na likatekelezwa visivyo 
pengine. laweza kuleta hatari zaidi katika hoja ya kuleta 
mapinduzi ya kiujamaa katika Afrika kuliko ule ubepari 
dhahiri kwa vile laweza kuonekana kwamba laendeleza 
ujamaa huku kwa kweli lauzuia. Historia imedhihirisha 
na bado inaendelea kufanya hivyo: siyo ya kwamba njia 
isiyo ya kibepari, kama haikuchukuliwa kuwa ni hatua ya 
muda tu kuelekea ujamaa, hakika huzuia kustawi kwa 
ujamaa. Kuruhusu ubepari na mashirika ya kibinafsi 
kuwemo katika nchi ambayo imechukua hatua za ujamaa ni 
kupanda mbegu zitakazowawezesha wapinga maendeleo 
kujinyakulia madaraka. Sehemu ya uchumi ambayo ina- 
milikiwa kibinafsi, huendelea kujaribu kupanuka kupita 
kiwango kilichowekewa, na hufanya hila kuzuia na kuharibu 
siasa ya serikali inayoafiki ujamaa. Hatimaye mara nyingi 
sana iwapo kila kitu kimeshindwa wafanya biashara kibinafsi 
hufanikiwa wakisaidiwa na wakoloni mamboleo, kuleta 
mapinduzi ya kipinga maendeleo ili kuondoa serikali ya 
kiujamaa. 


Sehemu ya tatu ya wamaizi inayozuka baada ya uhuru ni 
ya wamaizi wa kimapinduzi yaani wale wanaotia mkazo na 
uongozi wa vita vya wakulima na wafanyakazi vya kuleta 
ujamaa halisi. Wanamapinduzi halisi wa Kiafrika hupati- 
kana katika sehemu hii ya wanamaarifa. Mara nyingi hawa 
huwa ni wachache miongoni mwa wale waliosoma katika 
shule za kikoloni ambao wamepinga vikali kulishwa kasumba 
ya ukoloni na ambao wamekuwa wajamaa halisi na wana- 
mapinduzi wa Kiafrika wanaopenda nchi yao. Ni jukumu 
la sehemu hii ya wamaizi, kuanzisha na kueneza madhumuni 
ya mapinduzi ya kiujamaa ya Kiafrika, na kufichua na 
kupinga vikali sana mfululizo wa propaganda inayotolewa 
kwa kutumia njia za kueneza habari za mabepari, wakoloni 
mamboleo na wananchi wapinga maendeleo. 


Katika hali za ubepari na ukoloni mamboleo wanafunzi 
wengi, walimu, walimu wa vyuo vikuu na wengine ambao kwa 
ujumla wamo katika kikundi cha “wamaizi” ni wateule 
miongoni mwa mabwanyenye na huweza kuwa wana- 
mapinduzi au wapinga mapinduzi. Kabla ya uhuru wengi 
wao walikuwa viongozi wa mapinduzi ya kitaifa. Baada ya 
uhuru huelekea kugawanyika. Wale ambao walikuwemo 


27 


katika mapinduzi ya kitaifa, hushiriki serikalini na kuelekea 
kuwaafiki wale matajiri chipukizi waliotajirika kutokana na 
Chama kinachotawala ama wanamapinduzi wa kiujamaa. 
Wengine huingia siasa ya upinzani au hujitenga na siasa 
ama huwakilisha siasa za kindumilakuwili. Wengine huwa 
wamaizi wanafiki. Hawa huuona ubaya wa ubepari lakini 
hufaidi matunda na namna yake ya maisha; na kwa hiyo 
kwa ajili ya sababu zao wenyewe za kibinafsi wako tayari 
kujinadi kikahaba na kuwa vibaraka na wasaidizi wa ubaguzi 
na kupinga maendeleo. 


Kwa ujumla wamaizi wenye asili ya tabaka ya wafanyakazi 
huelekea kutaka mabadiliko zaidi kuliko wale wanaotoka 
katika nasaba teule. Walakini, miongoni mwa wateule, 
wanamaarifa labda ni wa mwisho kuwa pamoja na kuwa wa 
namna moja. Wamaizi wengi katika Marekani, Uingereza 
na Ulaya ya Magharibi ni wenye maisha ya kibeberu. Vile 
vile matakwa ya wamaizi wengi wa Kiafrika ni yale ya watu 
wa tabaka ya kati. Wao hutafuta madaraka ya kiserikali, 
ufahari, utajiri na heshima katika jamii, kwa wao wenyewe 
na kwa familia zao. Wengi wa wale wanaotoka katika koo 
za wafanyakazi hunuia kuwa watu wa tabaka ya kati, 
wakikwepa kazi za mikono na wakiwa wamejitenga kabisa 
na tabaka yao na asili yao ya kijamii. 


Mahali ambapo wamaizi wanamapinduzi wa kiujamaa 
wamekuwa ni sehemu halisi ya tawala zinazopenda maendeleo 
katika Afrika, kwa kawaida imekuwa kwa kushika mawazo 
ya ki-Marz kama ndiyo imani ya kisiasa na kwa kuunda 
vyama vya kikomunisti au mithili ya hivyo ambavyo huwa- 
kutanisha na wafanya kazi na wakulima. 


Wanamaarifa na wamaizi, kama watashiriki katika Mapi- 
nduzi ya Kiafrika, lazima waelewe harakati ya kitabaka 
katika Afrika, na kujitambulisha na watu wanohusuriwa. 
Jambo .hili ni kazi ngumu lakini inayowezekana, ya wao 
kujitenga na mwelekeo na fikira za kibwanyenye ambazo 
wamezipata kutokana na masomo na propaganda za kikoloni. 


Nadharia ya Mapinduzi ya Kiafrika huunganisha harakati 
ya kitabaka ya wafanyakazi na wakulima wa Kiafrika na 
vyama vya kimapinduzi vya kiujamaa ulimwenguni na ujamaa 
wa dunia nzima. Nadharia hii ilizuka wakati wa vita vya 
ukombozi wa taifa, na inazidi kupevuka katika vita vya 
kumaliza ukombozi wa bara (la Afrika), kuleta umoja wa 


28 


kisiasa na mabadiliko ya kiujamaa ya jamii za Kiafrika. 
Ni nadharia ya kipekee. Imetokana na hulka dhahiri ya 
Kiafrika, ni zao la Mandhari ya Kiafrika na papo hapo msingi 
wake ni kanuni za ujamaa wa kisayansi. 


29 


VIKUNDI VINAVYOPINGA MAENDELEO 
VILIVYOMO KATIKA JESHI NA POLISI 


Majeshi mengi ya vita na ya polisi katika Afrika, yaliundwa 
kama sehemu ya chombo cha kuleta utawala wa mabavu 
wa kikoloni. Wachache wao walijiunga na vita vya kitaifa 
vya ukombozi. Mara nyingi wanajeshi na askari polisi 
walitumiwa kufanya kazi za kupinga vita hivyo. Wakati wa 
ukoloni maofisa wengi walikuwa Wazungu. Uhuru ulipopa- 
tikana na Waafrika walipokuwa wakipewa kazi za madaraka 
zilizokuwa zimeshikwa na wageni, wengi wao walipewa vyeo 
vya uofisa katika jeshi na polisi laukama kwa kweli hawa- 
kustahili. Jambo hili lilisababishwa na upungufu wa watu 
waliofaa. Wengi wao walikuwa watu walioshika vyeo vya 
ualimu katika jeshi na walichukuliwa miongoni mwa mabwa- 
nyenye wadogo waliosoma. Pamoja na maofisa wa muda 
mrefu ambao hivi sasa wamo katika majeshi ya Kiafrika, 
walifunzwa na wakoloni ama katika vyuo vya kijeshi vya nchi 
za Magharibi na kwa hiyo mawazo yao yanaelekea kwenye 
kanuni na vipeo vya nchi hizo. Kwa ajili ya vyeo vyao, 
wanaweza kusemekana kuwa ni sehemu ya ubwanyenye wa 
kibwana serikali, ambao wana fungu katika mienendo ya 
maendeleo ya kibepari. 


Labda maofisa wengine vijana walipokuwa shuleni, wali- 
shiriki katika vita vya kuleta uhuru na kwa hiyo wanazo fikira 
za kimapinduzi na kiujamaa. Lakini ingawaje baadhi yao 
wanahimili Mapinduzi ya Kiafrika, maofisa wengi wa vyeo 
vya juu wamekubali kasumba ile ile ya ubwanyenye kama 
walivyoikubali maofisa wenzao waliokuwamo katika jeshi na 
polisi kwa muda mrefu. Wanao uhusiano mkubwa kijamii, 
kiasili na kimadhumuni na mabwanyenye mabwana serikali 
na maofisa wateule wanaopinga maendeleo katika nchi 
nyingine. 


30 


Mara nyingi watu wa tabaka ya maofisa na watumishi wa 
serikali, wamechangia maisha yanayofanana katika mashule 
na vyuo vya wateule humu Afrika na katika nchi za ng'ambo. 
Wamekuwa na hali na matakwa yanayofanana. Huelekea 
kutoamini mabadiliko na kuamini mashirika na miundo ya 
kijamii ya kibwanyenye na kikabaila. Hata maofisa vijana 
na mabwana serikali ambao, baada ya mapinduzi ya kijeshi 
katika nchi nyingi za Kiafrika hushiriki katika kuendesha 
serikali, wamezama katika fikira na mawazo yanayoonyesha 
hali ya kisiasa — kijamii ya nyakati za ukoloni. 

Mapinduzi ya kikoloni mamboleo yanapotokea, askari wa 
kijeshi, polisi na mabwara serikali hushirikiana. Hii hai- 
maanishi kwamba hukaa pamoja na kupanga mipango ya 
mapinduzi, ingawa mara nyingine imetokea. Lakini matakwa 
yao yanafanana na kila mmoja huhitaji msaada wa mwenzake. 
Mabwana serikali peke yao hawawezi kupindua serikali; 
na jeshi na polisi hawana ujuzi wa kutawala nchi. Kwa hiyo 
hushirikiana, na kuleta hali inayofanana sana na ile iliyo- 
kuwepo wakati wa ukoloni ambapo serikali ilitegemea 
watumishi wake, jeshi na polisi, na usaidizi wa watawala wa 
kijadi. 

Karibu katika kila mapinduzi yaliyotokea, hapakuwa 
ushiriki wa umma. Wafanyakazi na wakulima hudanganywa 
na kushurutishwa na hali hurudishwa nyuma kama ile ya 
wakati wa ukoloni. Madaraka ya watawala wa kijadi 
wanaopinga maendeleo, hurejeshwa. Kitu kingine kinacho- 
kumbusha nyakati za ukoloni ni kutegemea sana polisi katika 
makoloni mambo leo. Wakuu wa polisi, wakitofautiana na 
wa jeshi, wako karibu sana na umma kwa ajili ya hali ya kazi 
yao. Wakati wa mapinduzi huwa katika hali ya kuelewa 
nani hasa atiwe mbaroni na wapi awekwe kizuizini. Wanajua 
namna ya kutayarisha na kuzuia ghasia na maandamano. 
Mara nyingi, maofisa wa polisi wao wenyewe wameshiriki 
katika rushwa. Wanaelewa mambo yote yanayohusu 
uhalifu na hawasiti kutumia njia yo yote ile ili kupata waki- 
takacho. Kama wenzao katika jeshi, wanao uhusiano 
mkubwa sana na mabwanyenye wa kibwana-serikali ambao 
hushirikiana nao katika matakwa yao. 


Askari wa kawaida wa jeshi na wa polisi hutoka miongoni 
mwa wakulima. Wengi wao hawajui kusoma. Wame- 
fundishwa kutii amri bila kuuliza maswali na wamekuwa ni 
vyombo vya matakwa ya kibepari na kibwanyenye. Kwa 


31 


Wa —— 


hiyo, wametengwa na vita ya wakulima na wafanyakazi 
ingawaje kwa ajili ya asili yao ya kitabaka, ni vyao. 
Ijapokuwa kutii amri bila ya kuuliza maswali ni jambo la 
msingi linalotakiwa kwa kila askari katika majeshi yote ya 
mshahara, jambo hili huwa ni la hatari sana ikiwa wale wenye 
uwezo wa kutoa amri wanatumikia matakwa ya kikundi 
chenye nafuu katika jamii. Ina maana kwamba askari wa 
jeshi la vita ama la usalama wanaweza kutumiwa kuleta na 
kuhifadhi serikali ambazo zinapinga maendeleo. Katika 
jambo hili, askari wa kawaida ambaye kwa kweli ni 
mfanyakazi ama mkulima aliyevaa mavazi ya kijeshi, anafanya 
kinyume cha matakwa ya tabaka yake mwenyewe. 


Jawabu la tatizo hili ni kulipa jeshi la vita na la usalama 
mafunzo ya kisiasa. Majeshi yote mawili lazima yawe chini 
ya uongozi timamu wa chama cha kiujamaa na kipinduzi, 
na vyeo vya juu wapewe tu wale ambao wamekubali kabisa 
kanuni za kiujamaa na za kimapinduzi. Wakati huo huo, 
utii wa askari wa kawaida wa jeshi na wa polisi uwe unatokana 
na kuelewa na sio kukubali tu yaani utii wa kijinga.. Kazi 
za kiharamia za kijeshi ama za kipolisi zikomeshwe, na jeshi 
la wananchi na la mgambo viundwe. Wafanyakazi wakulima, 
askari wa jeshi na wa polisi lazima wafanye kazi pamoja. 
Wao ni watu wa tabaka moja na wanayo nia ya pamoja ya 
kupata mapinduzi ya kiujamaa. 


Ukilinganisha na miundo ya tabaka zingine, wanajeshi na 
askari polisi wana nidhamu kubwa sana, wanao uwezo wa 
kusafiri hapa na pale na wanavyo vyombo vya kiufundi. 
Jambo la maana zaidi ya yote, wana silaha na kwa hiyo wao ni 
kikosi kilicho tayari kwa mashambulio. Kutumiwa kwao 
hutegemea kukua kwa moja ya mikondo ya kisiasa, katika 
jamii na mashawishi, nchini ama kutoka nje, juu ya wale 
wenye vyeo vya kutoa amri. 


Jeshi linapoingilia mambo ya kisiasa linafanya hivyo kama 
sehemu ya vikundi vya kitabaka katika jamii. Mapinduzi 
hutokana na harakati ya kitabaka na mgongano kati ya 
ubeberu na mapinduzi ya kiujamaa. Baada ya kunyakua 
madaraka, jeshi huelemea upande mmoja au mwingine. 
Katika hali hii, jeshi sio tu chombo katika mgongano, lakini 
lenyewe huwa ni sehemu ya harakati ya kitabaka, na hivyo 
huvunjilia mbali ukuta usiokuwa wa asili ambao huli- 
tenganisha na mabadiliko ya kijamii - kiuchumi na ya kisiasa 
katika jamii. Wazo la kwamba jeshi la vita “lisijiingize” 


32 


upande wo wote, jambo ambalo mara kwa mara hutangazwa 
na tabaka za kinyonyaji, hapo huonyeshwa kuwa ni la uongo. 


Jeshi la vita linapojiingiza katika maisha ya kisiasa katika 
nchi husimamia upande wa matakwa ya kitabaka yenye 
nguvu kuliko yote ya watu wachache kati ya wale wanaopanga 
na kutekeleza uingiliaji huo. Wakiwa wameletewa kitu 
kilichokwisha fanywa, maofisa wengi na askari wa kawaida 
huwa hawana budi kukubali. Katika Afrika, ingawaje 
kumekuwa na mapinduzi machache ya kijeshi ambayo 
yanaweza kusemekana kwamba yanatayarisha njia ya kuwepo 
serikali zisizopinga sana maendeleo, mengi sana yameletwa 
na maofisa wenye mawazo ya kibwanyenye ambao hushi- 
rikiana karibu sana na mabwanyenye mabwana serikali na 
wakoloni mamboleo. Madhumuni yao ya pamoja ni 
kuhifadhi ubepari na kupinga madhumuni ya Mapinduzi ya 
kiujamaa ya Kiafrika. 

Katika sehemu zingine za Afrika ambako kuingilia kwa 
kijeshi katika siasa kumetangazwa kwamba ni mapinduzi 
ya kiujamaa kwa kweli mapinduzi hayo yamekuwa hasa ni 
ya kitaifa tu. Madhumuni yanayotangazwa ni kumaliza 
unyonyaji wa kigeni na kukuza hali ya watu. Mashirika ya 
kigeni wakati mwingine “hutaifishwa' na vituo vya vita vya 
kigeni hufungwa. Lakini hali ya mtu wa kawaida hubakia 
kama ilivyokuwa kabla ya mapinduzi. Badala ya unyonyaji 
wa kigeni, kunakuwa unyonyaji wa mabwanyenye wazalia. 
Bila kukawia serikali za vibaraka huwekwa. Nchi hushikwa 
na ukoloni mamboleo na ubwanyenye ukisimamiwa na 
wanasiasa ama vibaraka, maofisa wa kijeshi na wa usalama 
wenye mawazo ya kibwanyenye huzidi kujidahili. Mapinduzi 
halisi ya kiujamaa hupatikana tu hapo madaraka ya utawala 
yanaponyakuliwa na wafanya kazi na wakulima. 


Pesa nyingi sana zimetumiwa kugharamia majeshi ya kivita 
katika Afrika. Jeshi la vita la Zaire kwa mfano, lilipata 
sehemu moja ya sita ya mapato yote ya nchi hiyo katika miaka 
minne na nusu ya kwanza baada ya uhuru; yaani lilipokea 
franc bilioni 25 kati ya franc bilioni 150. Katika mataya- 
risho ya mapato kwa miaka 1967-68 katika nchi za Kiafrika 
zinazotumia lugha ya Kifaransa nchi nane kati ya kumi na 
tano ziliweka pesa kwa matumizi ya majeshi ya vita ambayo ni 
kati ya asilimia 15 na 25 za mapato yao. Mali, Guinea, 
Chad na Cameroun zilikuwa tayari kutumia hadi robo moja 
ya makadirio yao ya fedha kwa ajili ya mambo ya kijeshi. 


33 


aa, 


Kwa kawaida mishahara ya maofisa inakaribia ile ya wale 
walioajiriwa kutoka nchi za kigeni, na kwa hiyo tofauti 
kubwa sana huwepo kati ya hali ya kibinafsi na ya madaraka 
baina ya maofisa na askari wa kawaida. Tofauti hii ni kubwa 
zaidi kuliko ile kati ya maofisa na askari wa kawaida wa Ulaya, 
Marekani na mahali pengine. Katika Afrika tofauti ya 
mshahara wa luteni koneli na askari mpya ni mara kumi ama 
kumi na tano zaidi ilivyo Ulaya ama Marekani. Hali ya 
kijamii isiyokuwa ya kawaida ya ofisa wa Kiafrika, huleta 
kuongezeka kwa kiburi kinachochukiza ambacho wengi wao 
wanacho. Upande mwingine, hata askari wa kawaida wa 
jeshi na wa polisi hujifanya kwamba wao wenyewe pia ni 
wateule wa namna fulani. Kwa kawaida wanapokea 
mishahara mikubwa kuliko makarani wenye kazi kama 
hizo. Mazoea yaendeleayo ya kuwapeleka maofisa wa kijeshi 
katika kazi za juu za ubalozi wanapokuwa hawahitajiki tena 
katika jeshi, pia huonyesha ukubwa wa nafasi wanazo- 
shikilia katika jamii ya Kiafrika. 


Ni vigumu kueleza kwa nini pesa nyingi sana zitumiwe 
kwa ajili ya majeshi ya vita katika Afrika. Ardhi ya Afrika 
haitishwi na nchi yo yote kubwa kutoka nje. Migogoro ya 
mipaka ambayo ipo kati ya nchi fulani za Kiafrika, ikiwa 
ni urithi wa nyakati za kikoloni, inaweza kusuluhishwa 
kwa njia ya amani. Vita vya kumaliza mabaki ya ukoloni 
na kunyanyaswa na walowezi haviendeshwi na majeshi ya 
kivita ya mishahara bali na vikundi vya zuwarde. Kama 
sehemu ndogo tu ya pesa zinazotumiwa na nchi nyingi juu ya 
majeshi ya vita ya mishahara zingepelekwa kuwaunga mkono 
na kuwanunulia zana za vita wapigania uhuru wa Kiafrika, 
matokeo yake yangekuwa kuharakishwa kwa mwendo wa 
mapinduzi ya Kiafrika. Sababu moja tu ambayo ingeweza 
kueleweka kwa kuundwa kwa majeshi makubwa ya kivita ni 
umuhimu wa kufikia lengo la Mapinduzi ya Kiafrika, yaani 
muungano wa kisiasa wa Afrika ambao kwa ajili yake, 
Jeshi la Afrika nzima ni jambo la lazima. 


Linapokabiliwa na matatizo ya kisiasa, jeshi huelekea 
kugawanyika katika sehemu sawa na zile za jumuia ya 
kisiasa. Yaani huelekea kugawanyika kitabaka na wakati 
mwingine kikabila. Tabaka za maofisa huelekea kuwa 
zinazotaka mambo yawe kama yalivyo ikiwa sio kupinga “ 
kabisa maendeleo. Kwa kawaida huunga mkono hali ya 
kale iliyotengemaa. Kihistoria, majeshi ya mishahara katika 


34 


ulimwengu wa kibepari huwa yana desturi ya kuzuia vyama 
vya kiujamaa na kimapinduzi. Ni vyombo vya tabaka 
itawalayo ama zinazotawala kwa kuhifadhi nguvu za 
ubwanyenye. 


Kwa kulinganisha na majeshi ya Ulaya, Asia na Amerika 
ya Kusini na ya Kaskazini, majeshi ya Afrika ni madogo. 
Nchi tatu tu kusini ya Sahara yaani Sudan, Ethiopia na 
Zaire, zina majeshi yenye watu zaidi ya 10,000. Nchi kumi 
na nne za Kiafrika zina majeshi yenye watu chini ya 2,000. 
Lakini kwa ajili ya uchache wa watu katika nchi nyingi 
zilizo huru, na ughafi wa uchumi wao, kuweko kwa majeshi 
haya huleta dhiki kubwa sana nchini. Zaidi ya hapo kwa vile 
majeshi ya Afrika mara nyingi huwa chini ya maofisa ambao 
matakwa yao ni sawa na ya ubwanyenye wa kibwana serikali 
na ukoloni mamboleo, yameweza kutoa vishawishi juu ya 
maisha ya kisiasa katika Afrika ambavyo kabisa havilingani 
na wingi wao. 

Kwa kiasi kikubwa, majeshi ya Kiafrika hutegemea msaada 
wa kigeni (mkubwa ukitoka ulimwengu wa kibepari) kwa zana, 
vyombo na mafunzo. Katika mwaka 1964, kulikuwa na 
wataalam wa kivita wa Kifaransa 3,000 na wa Kiingereza 600 
katika Afrika; Waafrika 1,500 walipelekwa Ufaransa na 700 
Uingereza kwa mafunzo ya kivita. Nchi kama kumi na nne 
za Kiafrika zina mikataba na nchi ya Uyahudi kuhusu 
mafunzo ya majeshi yao na kwa kuwapatia zana za vita. Hivi 
majuzi, Ujerumani ya Magharibi imeafikiana na nchi saba za 
Kiafrika kuwapa wataalam na namna nyingine za “msaada' 
wa kivita katika sehemu kubwa za maana sana kwa mipango 
ya kivita katika Afrika. Wakati huo huo Marekani, matakwa 
yake ya kibiashara yakiwa yanaongezeka katika Afrika, 
inapanua utando wake wa kivita na wa ujasusi, na hivyo 
ikileta athari kubwa sana katika mambo ya siasa. 


Iwapo nchi za Kiafrika zitazidi kutegemea nchi za kibepari 
kwa namna yo yote ya mafunzo ya kivita na kwa silaha, 
mapinduzi ya Kiafrika yamo hatarini. Si jambo ambalo 

laweza kupuuzwa kwamba hakujatokea mapinduzi ya kijeshi 

— katika nchi ambazo. maofisa wa kigeni bado wamo katika 
majeshi ya kivita. Licha ya uchache wao, wanao uwezo wa 
kuzuia mabadiliko kwa vile wao wanasimamia nguvu Za 

kivita za nchi ya nje ambayo serikali ya wazalia huitegemea 
kwa usalama wake, 


39 


WA 


MAPINDUZI YA KIJESHI 


Mapinduzi ya kijeshi ni namna ya mapambano ambayo 
madhumuni yake ni kunyakua mamlaka ya utawala. 
Ingawaje hufanywa na kikundi fulani cha vyombo vya 
serikali ambacho kinaonekana kana kwamba kimetengwa 
na jamii, yanaonyesha mashawishi ya kitabaka na ni sehemu 
ya harakati ya kitabaka na pambano kati ya ubepari na ma- 
Pinduzi ya kiujamaa. Hayabadili asili au maana ya pambano; 
yanabadili tu umbile lake. Hali ya kisiasa-kiuchumi na 
ya kijamii kwa kweli haibadiliki kwa vile matakwa ya kima- 
Pinduzi huwa bado hayajatimizwa. Mapinduzi yanayopinga 
maendeleo kwa kweli huharakisha hatua kuelekea mapinduzi 
ya kiujamaa kwa sababu hali zinazoleta mapinduzi huende- 
lea na huongeza kasi. 


Mapinduzi ya kipinga maendeleo na yanayopenda ubeberu, 
yanaonyesha kwamba ubeberu na marafiki zake nchini wakiwa 
wameshindwa kusimamisha maendeleo ya wananchi na 
kuzuia mapinduzi ya kiujamaa kwa njia za kawaida, wame- 
kimbilia silaha. Yanafichua kufa moyo na unyonge wa 
vikundi vinavyopinga maendeleo na wala si nguvu zao. Nayo 
huwa ndilo handaki la mwisho la tabaka za wanyonyaji 
wazalia na wakoloni mamboleo katika kuhifadhi hali iliyopo 
ya ubwanyenye iliyo kinyume cha maendeleo. 


Kila namna ya maelezo yametolewa na wachunguzi wa 
kibwanyenye kueleza sababu za mfululizo wa mapinduzi ya 
kijeshi yaliyotokea katika bara la Afrika miaka ya hivi 
karibuni. Kufuatana na mapinduzi mengine ya kijeshi 
sababu zilizotolewa ni ukabila na majimbo. Mapinduzi 
mengine yanasemekana kwamba ni kwa sababu wanajeshi 
na askari wa Polisi huchukizwa na wanasiasa kwa ajili ya. 
kushindwa kufanya kazi, kula rushwa na “uharibufu wa 
uchumi”. Hakuna moja ya maelezo haya ambayo yana- 


36 


kubaliana na ukweli ulivyo. Hao wanatoa maelezo hayo na 
yale yanayofanana nayo, wamefanya uchunguzi wa juu juu 
tu kuhusu hali ilivyo. Wanaonekana kuwa hawaoni harakati 
ya kitabaka na sehemu ifanywayo na mashawishi ya kitabaka 
ya kibwanyenye na ukakamizaji wa kikoloni mamboleo. 
Na jambo la maana kuliko yote kwa kweli hupuuza ukatili 
unaoletwa na mapinduzi ya kijeshi na kutokushiriki kabisa 
kwa wananchi wengi. Ingawaje hivyo, mara tu mapinduzi 
ya kijeshi yanapotokea, wananchi husemekana kila mara 
kwamba wanayapokea kwa “shangwe kubwa.” “Maanda- 
mano” yaliyotayarishwa kwa uangalifu hufanywa na huseme- 
kana kwamba yanadhihirisha kuwa walio-fanya mipango ya 
mapinduzi wanasimamia kwa ujumla nia ya watu wote. 
Wakati huo huo, vile vikundi vinavyopinga maendeleo ambayo 
vimechukua madaraka ya serikali, na ambavyo husimamia 
sehemu ndogo tu ya matakwa ya kitabaka ya kibwanyenye, 
huendelea kuunda ati mabaraza ya “kimapinduzi' ama ya 
“ukombozi'. Kwa kutumia maneno kama hayo watu wana- 
tegemewa kuamini kwamba serikali mpya inawakomboa na 
inatekeleza nia zao za kimapinduzi. 


Kuhusu mapinduzi ya kitaifa, wale ambao wamechukua 
serikali husisitiza kwamba wanafanya hivyo ili kuondoa 
kukandamizwa wananchi kisiasa-kiuchumi. Hivyo wanaweza 
kusemekana kwamba wanafanya mambo kwa manufaa ya 
watu wote. Lakini mapinduzi sio ya kiujamaa. Yanatokana 
na yanasimamia kitendo cha mabwanyenye wazalia. Hali 
ya wafanyakazi na wakulima baada ya mapinduzi ya kitaifa 
huwa haibadiliki. Wanaendelea kunyonywa na kuka- 
ndamizwa, safari hii na mabwanyenye wazalia ambao wana 
matakwa ya kibiashara ya kigeni ambayo yamefichika kabisa 
na udanganyifu wa sheria za utaifishaji. 


Kwa hivi sasa, vita na mgongano katika Afrika kati ya 
ubeberu na manafiki wake wa kitabaka upande mmoja, na 
umma mkubwa wa Kiafrika upande mwingine, vinazidi kuwa 
vikali. Shambulio la kibeberu limejionyesha lenyewe si kwa 
njia ya mapinduzi ya kijeshi tu bali pia kwa mauaji ya viongozi 
wa kimapinduzi na kwa kuunda mashirika mapya ya ujasusi. 
Zaidi ya hapo, kumekuwa na kutiwa nguvu zaidi kwa vikundi 
vya ujasusi vya ubeberu wa Kimagharibi vilivyopo na 
ambavyo hufanya kazi bega kwa bega na serikali za kikoloni 
mamboleo ya kiujamaa. Vikundi vilivyo mashuhuri kuliko 
vyote katika Afrika ni vya Marekani, Uingereza, Ujerumani 


| 37 


ya Magharibi, Ufaransa, Uyahudi, Ureno, Rhodesia na 
Afrika ya Kusini. 

Mengi ya mashirika haya hushirikiana sana katika ufanyaji 
kazi katika mahali ambapo matakwa yao ya lazima 
yanahusika. Na mara nyingi husaidia mapinduzi ya kijeshi. 
Jambo hili Inaweza kuthibitishwa na ukweli kwamba 
mapinduzi hayatokei katika nchi ambako jeshi, polisi na 
mambo ya upelelezi yako chini ya maofisa wa Kizungu wa 
serikali ya kale ya kikoloni. Mabwana serikali wa serikali 
ya kale ya ukoloni, wanafanya chini juu kuona kwamba 
mapinduzi ya kijeshi hayatokei kwa vile wanatambua kwamba 
serikali kibaraka ya ukoloni mamboleo kwa kweli ni chombo 
cha nchi ya ukoloni mamboleo ambayo maslahi yake wako 
pale kuyafanyia kazi na kuyahifadhi. 

Zaidi ya hayo kushirikiana katika mambo ya kisiasa- 
uchumi kati ya mataifa meupe ambayo yanaeneza ukoloni 
katika Afrika yaani Ureno, Rhodesia na Afrika ya Kusini, 
kumeongezeka. Lakini kwa upande mwingine miaka ya hivi 
juzi imeonyesha muumuko mkubwa sana wa vitendo vya 
kimapinduzi ya kiujamaa katika Afrika. Jambo hili 
linaonekana kutokana na kupigwa kwa serikali zisizopenda 
maendeleo na wafanya kazi na wakulima na kwa kuongezeka 
kwa vyama vya wapigania uhuru watumiao silaha katika bara 
zima la Afrika. 

Katika miaka sita, kati ya Januari 1963 na Desemba 1969, 
kumetokea mapinduzi ya kijeshi ishirini na tano katika Afrika: 


Tarehe Mahali 

Januari 13, 1963 Togo 

Agosti 12—15, 1963 Congo, Brazzaville 
Oktoba 19—28, 1963 Dahomey 

Februari 18, 1964 Gabon 

Januari 1, 1965 Jamhuri ya Afrika ya Kati 
Januari 4, 1965 Upper Volta 

Juni 18, 1965 Algeria 

Novemba 25, 1965 Zaire (Congo Kinshasa) 
Desemba 22, 1965 Dahomey 

Januari 15, 1966 Nigeria 

February 24, 1966 Ghana 

Julai 29, 1966 Nigeria 

Novemba 29, 1966 Burundi 

Januari 13, 1967 Togo 


38 


Machi 24, 1967 Sierra Leone 


Desemba 17, 1967 Dahomey 

Aprili 18, 1968 Sierra Leone 
Agosti 3, 1968 Congo (Brazaville) 
Septemba 4, 1968 Congo (Brazaville) 
Novemba 19, 1968 Mali 

Mei 25, 1969 Sudan 

Septemba 1, 1969 Libya 

Oktoba 15—19, 1969 Somalia 

Desemba 10, 1969 Dahomey 

Januari 30, 1970 Lesotho 


Licha ya haya, kumekuwa majaribio mengi ya mapinduzi 
ya kijeshi na mauaji ya wanasiasa. Katika mwezi Januari 
1964 maasi ya kijeshi yalitokea katika Tanzania, Uganda 
na Kenya. Haya yalikomeshwa kwa msaada wa majeshi ya 
Kiingereza. Katika nchi huru nyingine mipango na majaribio 
ya mapinduzi ya kijeshi yamegunduliwa na kuharibiwa. 


Hali yenyewe tu ya uhusiano wa kisiasa-uchumi kati ya 
ukoloni mamboleo na serikali za vibaraka katika Afrika 
iliyogawanyika katika sehemu ndogo ndogo, inamaananisha 
kwamba mapinduzi ya kijeshi yatazidi kutokea katika Afrika 
mpaka umoja wa kisiasa wa Afrika umetimizwa. 

Nyuma ya kila mapinduzi ama majaribio ya mapinduzi 
ya kijeshi kuna msingi unaofanana. Upande mmoja kuna 
nchi kubwa za ukoloni mamboleo ambazo huiongoza na 
kuisaidia nchi iliyo chini ya ukoloni mamboleo na ugomvi 
wa vyeo kati ya kikundi cha wateule wenye madaraka wanao- 
pinga maendeleo; na upande mwingine, umma wa Afrika 
ambao unaamka na kudhihirisha nguvu zinazoongezeka za 
mapinduzi ya Kiafrika. Uhuru ulipopatikana umma wa 
Kiafrika haukutambua ukoloni mamboleo uliojificha kijanja 
sana nyuma ya serikali mpya huru. Lakini uelewaji wao 
unaongezeka na unaonekana kama ni tisho kwa hali zilizo- 
dahili za mabwanyenye wazalia na mabwana zao wa kikoloni 
mamboleo. Wao wamekuwa wanazidi kuingiwa na hofu 
kutokana na kuongezeka kwa matendo ya wapigania uhuru 
wenye silaha. Vituo vya wapigania uhuru walio na silaha 
viko katika Afrika nzima. 


Hakuna hata nchi moja hivi leo ambako uelewaji wa kisiasa 
wa tabaka ya wafanya kazi na wakulima umeleta kuundwa 
kwa serikali ya kiujamaa. Katika kila nchi huru kutaonekana 


39: 


serikali na chama chake kinachotawala, tabaka ya mabwa- 
nyenye wa kitaifa, na tabaka ya wafanyakazi na wakulima. 
Mara nyingi, tabaka ya mabwanyenye wa kitaifa inaambatana 
na chama kinachotawala na kwa hiyo na serikali kiwazi ama 
kwa siri. Mahali ambapo chama cha mabwanyenye wazalia 
si sehemu ya serikali ama chama cha kisiasa hufanya mipango 
ya maangamizi na mipango ya mapinduzi ya kijeshi. 
Ingawaje tabaka ya wafanyakazi imesaidia kupata uhuru, 
haijachukua uongozi katika Afrika kama tabaka inayojielewa. 
Karibu katika kila nchi ya Kiafrika iliyo huru ama ambayo 
haijitawali kunatayarishwa ama kunaundwa mapambano ya 
wapigania uhuru wenye risasi kama ndio njia moja tu ya 
kupindua serikali za kikoloni, kikoloni mamboleo na za 
kilowezi. Mapambano hayo ya kupigania uhuru kwa risasi 
mengine yanaongozwa na wanamapinduzi wa kijamaa halisi. 
Mengi yanaongozwa na mabwanyenye wa kitaifa ambao 
shabaha yao ni kuikomboa nchi kutoka mikono ya wageni 
lakini hawana haja ya kuunda nchi ya kiujamaa. Hawa 
mabwanyenye baadaye ni tisho kwa mapinduzi ya Kiafrika, 


4 zi wA 
E UMA ON 
SERIKALI YA|N Husaidia 1/NCHI AMBAYON Hunyonya WA 
KIKOLONI, )——2>/1KO CHINI YA|!)———>/ KIAFRIKA 


MAMBOLEO| U UKOLONI; | | | 
(Mkono ; Hunyonya| MAMBOLEO! /Hudhulumu 
uliojificha) | ai AN 
na | 
N fi 
N ji AN; 
Le ; Ukuaji wa mwamko; 
u. A wa kisiasa ukileta ' 
AA YA 
ai MS 
| NYA Vitendo vya wafanya” Vita vya wapigania 
JI kazi katika viwanda iia 
Ni (mgomo n.k.) Uhuru wenye silaha 
NN 
i.. 
N 
Mapinduzi ya! Huleta 


kibwanyenye a———— 
yanayopinga 
maendeleo 


“<“—...Wasipoacha kuzungumzia ujamaa kwa mdomo tu.... watakuwa 
wanachelewesha shambulio la kizuwarde” 


40 


kwa vile kuokolewa kabisa na kuunganishwa kwa Afrika 
kutatokana na fijia ya ujamaa wa kisayansi tu. 


Vifuatavyo ndivyo vyama vya ukombozi vilivyo mashuhuri 
kuliko vyote ambavyo hivi sasa vimo katika shughuli za 
kizuwardei: 


AFRIKA YA KUSINI 


PAC: Pan Africanist Congress 

ANC: African National Congress 

APDUSA: African People's Democratic Union of Southern 
Africa 


ZIMBABWE 

ZANU: Zimbabwe African National Union 
ZAPU: Zimbabwe African People's Union 
AFRIKA YA KUSINI MAGHARIBI 


SWAPO: South West African People's Organisation 
SWANU: South West African National Union 


ANGOLA 


MPLA: Popular Movement for the Liberation of Angola ' 
GRAE: Revolutionary Government of Angola in Erile 
UNITA: National Union for the Total Independence of Angola 


MSUMBIJI 


FRELIMO: Front for the Liberation of Mozambigue 
COREMO: Revolutionary Committee of Mozambigue 


GUINEA BISSAU 


PAIGC: African Party for the Independence of Guinea and 
Cape Verde Islands 


CHAD 
FROLINA: Front for National Liberation 
CONGO KINSHASA 
CNL: Congolese National Liberation Movement 
ERITREA 
ELF: Eritrean Liberation Front 

Vitendo vya kizuwarde vitazidi kuendelea katika nchi huru 
nyingi za Kiafrika ikiwa majaribio Gayafanywi kuona kuwa 
njia kuu za kutolea mazao zinamilikiwa na umma wa Kiafrika. 


Viongozi wa Kiafrika wasipoacha kuzungumzia ujamaa kwa 
mdomo tu na kujitolea kabisa kuunda ujamaa wa kisayansi, 


41 


AE 


watakuwa wanachelewesha tu shambulio la kizuwarde. Hivi 
sasa vitendo vya kizuwarde vyaendelea katika Gabon, 
Ethiopia, Malawi, Sudan, Eritrea, Kenya, Cameroun, Niger, 
Ivory Coast n.k. Kimbunga cha vita vya kizuwarde kinavuma 
katika Afrika yote na hakitaacha mpaka hapo Afrika 
itakapokuwa imeungana chini ya ujamaa. 

Serikali zinazopinga maendeleo, zikiwa zimekabiliwa na 
mwamko wa kisiasa wa umma, hujaribu kuuzuia kwa kuleta 
mipango ya kiujamaa isiyo na maana, kwa kuuzuia kutumia 
mabavu, ama kwa kuleta mapinduzi ya kijeshi. Wakitumia 
njia yo yote ile hutangaza kwamba wanautumikia umma kwa 
kuwaondoa wanasiasa kwani ni wala rushwa na hawaimudu 
kazi na kwa hiyo wanautengeneza uchumi vizuri. Lakini 
kwa kweli huwa wanauhifadhi ubepari na kulinda matakwa 
yao wenyewe ya kibwanyenye na yale ya wageni wanaomiliki 
pekee mambo ya fedha. 

Utokeaji upesi upesi wa mapinduzi ya kijeshi katika Afrika 
unaonyesha kutokuwepo kwa mipango ya kimapinduzi 
ya kiujamaa; kutakiwa kwa kuanzishwa kwa chama cha 
utangulizi cha Afrika nzima cha tabaka ya wafanya kazi na 
kwa kuundwa kwa jeshi la kawaida na la mgambo. Vita 
vya kiujamaa vya mapinduzi vikiwa vya kisiasa, kiuchumi au 
vya kijeshi vitafanikiwa tu ikiwa vitasimamiwa na kama 
vitakuwa vimeota mizizi katika harakati ya kitabaka ya 
wafanya kazi na wakulima. 


42 


MABWANYENYE 


Ukoloni, ubeberu na ukoloni mamboleo ni onyesho la 
ubepari na la matakwa ya kibwanyenye ya uchumi na kisiasa. 
Chini ya ukoloni, maendeleo ya kibepari katika Afrika yalileta 
kupunguka kwa umwinyi na kuzuka kwa miundo mipya ya 
kitabaka. 

Kabla ya nyakati za kikoloni, madaraka ya machifu — 
ambayo kwa kawaida hayakuwa na msingi wa umilikaji wa 
ardhi — yalisimamiwa na yalikuwa yenye kikomo. Kilicho- 
kuwa kitakatifu ni “kiti cha enzi” sio uchifu. Usimamizi 
ulitekelezwa na halmashauri ya wazee. Ukoloni uliongeza 
nguvu ya machifu kwa njia ya “utawala wa kuwatumia 
viongozi wa jadi.” Machifu walipewa madaraka mapya, 
wakati mwingine walilipwa, na karibu muda wote, wakawa 
vibaraka wa ukoloni mahali walipo. Katika sehemu zingine 
chini ya ukoloni, machifu wapya waliteuliwa na serikali ya 
kikoloni. Hawa wakajulikana kama machifu “wa haki”. 

Mabeberu waliutumia ubora wa kimwinyi na kikabila 
kusaidia unyonyaji wao. Tokeo lake likawa hitilafu za 
kijamaa zisiwe kali kwa vile tabaka za kibwanyenye na nusu 
ubwanyenye ziliwakandamiza sana wakulima na zikazuia 
kuongezeka kwa vyama vya kimapinduzi. 

Mabaki ya ubwanyenye bado yako katika sehemu nyingi 
za Afrika. Kwa mfano katika Nigeria ya Kaskazini na 
Cameroun ya Kaskazini na Magharibi, machifu wa kikabila 
wanaishi kwa kuwanyonya wakulima ambao hawawatozi 
ushuru na kodi tu, bali pia huwalazimisha kuwafanyia kazi. 

Lakini ingawaje mabaki ya umwinyi bado yamesalia, 
kipindi cha ukoloni kilileta miundo ya kijamii ya kibepari. 
Kipindi hiki kilifafanuliwa kwa kuzuka kwa mabwanyenye 
wadogo na mabwanyenye wa kitaifa waliokuwa wachache 
lakini wenye nguvu na hawa hasa walikuwa wanamaarifa, 


43 


watumishi wa serikali, wenye ujuzi, na maofisa katika majeshi 
yenye silaha na polisi. Kutokuwepo kwa mabepari miongoni 
mwa mabwanyenye kulionekana wazi kwa vile, kwa ujumla, 
serikali ya kikoloni iliwazuia watu wasifanye biashara. Kwa 
hiyo mtu ye yote aliyetaka kupata uchumi na kuwa na nafasi 
katika jamii chini ya ukoloni, alikuwa lazima achague kufanya 
kazi ya kiujuzi, ya serikalini au katika majeshi ya kivita, 
kwa sababu nafasi za kufanya biashara zilikuwa haba sana. 
Wageni walimiliki uchimbaji wa madini, mashirika ya 
viwanda, mabenki, biashara za jumla na ukulima mkubwa 
mkubwa. Kwa ujumla katika sehemu nyingi za Afrika 
mabwanyenye wa Kiafrika walikuwa ni mabwanyenye 
wadogo wadogo. 


Vizuizi vilivyowekwa katika nafasi za biashara ni jambo 
moja lililowafanya mabwanyenye wa Kiafrika wapinge 
utawala wa kibeberu. Baada ya mwisho wa Vita vya Pili vya 
Ulimwengu wakati ambapo vita vya kitaifa vya ukombozi 
vilipotiliwa mkazo na kuongezeka, mabeberu walilazimishwa 
kuwaruhusu mabwanyenye wa Kiafrika kuingia sehemu 
zingine za maisha ambazo hapo awali walikatazwa. Waafrika 
zaidi walikubaliwa katika madaraka ya serikali na katika 
makampuni ya kigeni. Hivyo wateule wa Kiafrika, ambao 
walikuwa wamefungamana sana na rasilimali za kigeni, 
walichipuka. Wakati huo huo, hatua zilichukuliwa kukomesha 
vyama vya kisiasa vinavyopendelea maendeleo ya vyama 
vya wafanya kazi. Vita kadha wa kadha vya ukoloni 
vilifanywa; kwa mfano vita dhidi ya watu wa Madagascar, 
Cameroun na Algeria. Misingi ya ukoloni mamboleo 
ilitengenezwa wakati huo. 


Wakati wa vita vya kitaifa vya kupigania uhuru, 
mabwanyenye wadogo huelekea kugawanyika katika aina 
kubwa tatu. Kwanza wako wale ambao wamejifunga sana 


na ukoloni na maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya kibepari. 
Hawa hasa ni “maofisa”, watu wenye ujuzi na wasimamizi wa 
mashirika na makampuni ya kigeni. Pili wako mabwanyenye 
wa kimapinduzi wadogo yaani wapigania uhuru, ambao 
wanataka kukomesha utawala wa kikoloni lakini ambao 
hawataki kuona mabadiliko ya kijamii. Wao ni sehemu ya 
mabwanyenye wa kitaifa. Tatu wako wale “wanaokaa 
ukutani”, ambao wako tayari kuwa watazamaji wasiofanya 
cho chote. 


44 


Kwa ujumla mabwanyenye wachache wa Kiafrika wali- 
kusanya mali ya kutosha kuwa mashuhuri katika sehemu ya 
biashara. Kwa hiyo kwa kawaida mabwanyenye wa Kiafrika 
wamebakia hasa kuwa tabaka ya wachuuzi inayatumikia 
mashirika ya kigeni wakigawiwa baadhi ya faida ambazo 
ubeberu unafyonza kutoka Afrika. Chini ya hali ya ukoloni 
na ukoloni mamboleo, tabaka hii haitaendelezwa vyakutosha 
kuwa na nguvu katika mambo ya uchumi kwa vile kufanya 
hivyo, kutamaanisha kuwepo washindani katika biashara. 
Kila mara mabwanyenye wa humu humu wa uchumi lazima 
wawe washiriki wa chini wa ubepari wa kigeni. Kwa sababu 
hii, hawawezi kupata madaraka kama tabaka ama kutawala 
bila ya kusaidiwa sana na mamwinyi. nchini wanaopinga 
maendeleo, au bila ya msaada wa ubepari wa kiulimwengu 
wa kisiasa, kiuchumi na wa kijeshi. 


Ubeberu unaweza kusaidia vyama vya ukombozi katika 
sehemu zilizo chini ya ukoloni ikiwa unyonyaji wa kibepari 
umefikia hatua ya kuzusha vyama vya wafanya kazi ambavyo 
vinayatisha sana matakwa ya ubepari wa kiulimwengu. 
Kwa kuvipa uhuru wa kisiasa vyama vya kibwanyenye, 
vikundi vya wananchi ambavyo hupinga maendeleo vinaweza 
kuwekwa katika hali ya madaraka inayoimarisha urafiki wao 
na ubwanyenye wa kiulimwengu. Karibu katika kila vita 
vya kitaifa vya ukombozi, huzuka vyama viwili. Kimoja ni 
chama halisi cha wananchi ambacho hakikujiaminisha 
kukomboa taifa tu bali pia kuunda ujamaa. Kingine 
husaidiwa na ubeberu na lengo lake ni uhuru wa kisiasa lakini 


hunuia kuhifadhi miundo ya kibepari. 
Katika nchi huru nyingi za Kiafrika, kuna mchipuko wa 


mabwanyenye wa vijijini. Katika Ghana, wakulima wakubwa 
na madalali wa kakau wamo katika kundi hili. Kufuatana 


milioni 1.4, na watu wa tabaka ya kati walikadiriwa kuwa 
walikuwa 300,000. Idadi hii ilikuwa kati ya wingi wa watu 
ambao asilimia 24 kati yao walisemekana kwamba ni wakaaji 
wa mijini. Katika sehemu nyingi, mabwanyenye wa mijini 


Ii 
” 
€ 
5 
R 
ha 
yr 
B. 
. 
” 
€ 
3, 
. 
Oo 
3. 
€ 
ya 
1 
NA 
OC 
€ 
ka 
—. 
za 
€ 
S 
€ 
S 
o 
B. 
ai 
” 
S 
S 
P 


ingawaje wanajua sana nguvu na umuhimu wao na wanaelewa 
tisho juu ya hali zao za upendeleo katika jamii linaloletwa na 
upinzani wa wafanyakazi na wakulima. 


Katika vita vya kupigania uhuru wa kisiasa, wafanya kazi 
mijini, wakulima na mabwanyenye wa kitaifa hushirikiana 


45 


| — 


kuondoa utawala wa kikoloni. Mgawanyiko wa kitabaka 
hujitokeza mbele kutokana na madhumuni ya kijamii na ya 
kiuchumi ya serikali mpya. . Baada ya ukoloni, inawezekana 
tabaka kuwa pamoja na hapo namna ya serikali hukisiwa hasa 
kutokana na matakwa ya tabaka yenye nguvu zaidi. 


Wanamawazo wasemao kwamba wafanyakazi na mabwanye. 
nye wadogo waungane kuwavutia wakulima kwao ili kusha- 
mbulia ubwanyenye, wanalipuuza jambo la maana ambalo ni 
kwamba kila mara mabwanyenye wadogo wanapochomwa, 
watakuwa .upande mmoja na mabwanyenye kuuhifadhi 
ubepari. Ni wakulima na wafanyakazi tu wakishirikiana ndio 
watakubaliana na madhumuni ya ujamaa wa kidhati kabisa, 
Mafarakano yanapokabili matakwa ya kisiasa na kiuchumi, 
ya kiuchumi kila mara hushinda. 


Mabwanyenye wa Kiafrika, pamoja na wenzao katika 
sehemu zingine za ulimwengu, wana mawazo kwamba serikali 
huwepo kulinda mali ya kibinafsi, na kwamba mafanikio hu- 
pimwa kufuatana na mali, kuwa na vitu na hadhi katika jamii, 
Huunda mashirikia ya kibwanyenye kama vyama vya starehe 
ama vya watu wenye ujuzi wakichukua mifano ya vile vilivyo 
katika jamii za kibwanyenye za Ulaya na Amerika zote. 
Hutaka siasa iwe. tu kama ni mgongano kati ya vikundi kadha 
vya watu wenye mali. Ni jambo la kawaida katika Afrika na 
katika sehemu zingine za mapinduzi ya kijeshi ulimwenguni, 
hasa katika Asia na Amerika ya Kusini kuwepo msululu wa 
mapinduzi ya kijeshi ya kibwanyenye katika nchi moja. 
Waliokuwa na mali hupigana na wenzao kwa ajili ya mamlaka 
ya kisiasa. Kwani nchi huru za Kiafrika, Asia na za Amerika 
ya Kusini zina zana za kihistoria za kale zinazofanana kwa 
vile zimetaabika chini ya ubeberu na ukoloni, na baada ya 
uhuru, karibu kila nchi imefagiliwa kwenye mkondo wa 

. ukoloni mamboleo. Katika hali hii, nchi hizi nyingi sana 
zinatawaliwa na mabwanyenye ambao wanashindania utawala 
wa kisiasa. Kwani kila kikundi kinachofanikiwa kutawala 
kisiasa huwa katika hali ya kuweza kuzidisha mali na haki 
zake. Mambo mengine kama vile majimbo na ukabila kwa 

. kiwazi huingia katika mgongano wa kupiganiana madaraka 

miongoni mwa mabwanyenye wananchi, lakini jambo muhimu 
linalobaki ni kwamba mizozo hii hutokea katika tabaka ya 
wenye mali na si mzozo kati ya tabaka. 


Utaratibu wa kikabila mara nyingi hutumiwa kuficha viku- 
ndi vya kitabaka ambavyo vimeundwa na ukoloni katika jamii 


46 


ya Kiafrika. Chini ya ukoloni, maendeleo ya uchumi yana- 
yotofautiana katika sehemu nyingi, yameleta kutofautiana na 
ukabila. Mwendo huu hutumiwa kwa manufaa ya matakwa 
ya ubepari ulimwenguni. 

Kutofautisha lazima kufanywe kati ya makabila na ukabila. 
Ukoo ni familia iliyopanuka na kabila ni mpanuko wa ukoo 
kutokana na lugha moja katika nchi. Kulikuwa na makabila 
katika Afrika kabla ya kuingiliwa na ubepari lakini sio 
“ukabila” unavyoeleweka leo. Ukabila umetokana na uko- 
loni ambao uliyatumia masalia ya ubwanyenye na ukabila 
kupinga vyama vya kitaifa vya kupigania uhuru. 

Uundaji wa mataifa ulirudishwa nyuma kutokana na kuva- 
miwa na ukoloni, hapo wakoloni walipojigawia Afrika kati 
yao wenyewe pasipo kujali ukweli wa kijiografia, lugha na 
makabila. Ukuwaji wa kawaida wa kiuchumi na wa muundo 
wa kitabaka wa jamii ya Kiafrika ulirudishwa nyuma na kupo- 
toshwa. Miundo ya heshima na ya umwinyi ikahifadhiwa 
bila kujali asili yake, na kila kipingamizi kiliwekwa kuzuia 
kuzuka kwa wafanya kazi wanaojielewa kitabaka. 

Njia za unyonyaji za kibepari lazima zilileta kuzaliwa kwa 
wafanya kazi hususa katika sehemu ambazo machimbo ya 
madini na mashamba yalikuwa yameendelezwa sana kama 
vile Afrika ya Kusini na Mashariki na katika Zaire. Hapa 
wafanyakazi walikuwa wakiwekwa kikabila ama kwa mipango 
ya kijadi na katika risavu ili kuzuia ukuwaji wa mwamko wa 
kitabaka. 

Wakati wa uhuru, serikali za makoloni zilichochea kujitenga 
na tofauti za kikabila kwa kutilia mkazo katiba za mashi- 
rikisho. Uhuru halisi ulizuiliwa kwa kuendeshwa kwa namna 
mbali mbali za ukoloni mamboleo. 

Katika kipindi cha ukoloni mambo leo, ukabila hutumiwa 
na tabaka za kibwanyenye zinazotawala kama chombo cha 
kupigania madaraka ya kisiasa na kama njia nzuri ya kutolea 
malalamiko ya watu. Mingi ya hiyo iitwayo mizozo ya 
kikabila katika Afrika ya leo, kwa kweli ni vikundi vya kita- 
baka vinavyopambanishwa katika mabadiliko kutoka ukoloni 
kuelekea ukoloni mamboleo. Ukabila ni matokeo wala sio 
sababu ya kutokuendelea. Chanzo katika mizozano mingi ya 
kikabila ni watu wachache, mabwanyenye ambao ni wanyo- 
nyaji au mamwinyi wachache wakishirikiana na mabeberu na 
wakoloni mamboleo kutafuta kuendeleza matakwa yao ya 
pamoja ya kitabaka. Msaada huelekea kuondolewa kutoka 


47 


wa machifu wa' jadi na kuhamishwa kwa mabwanyenye 
Svazukao mijini ambao, chini ya ukoloni mamboleo, wamo 
kitika hali njema zaidi ya kuhifadhi na kuendeleza matakwa 
ya ukoloni wa kiulimwengu. Jambo hili huonekana kama ni 
pambano la kikabila huku kwa kweli ni sehemu ya harakati 
ya kitabaka. 

Kuchipuka kwa makabila katika nchi ni jambo la asili ama 
linalotokana na maendeleo ya kihistoria. Makabila, kama 
mataifa, yanaweza kila wakati kubaki katika nchi, lakini 
ni' ukabila, yaani siasa Za kikabila, ambazo lazima zipigwe 
vita na zivunjwe. Chini ya Serikali ya kiujamaa ya Mu- 
ungano wa Afrika, ukabila, sio makabila, yatatoweka. 

Watu wengine kati ya mabwanyenye wa Kiafrika na wata- 
wala wa kijadi kwa mfano wanamaarifa wa kimapinduzi, 
wanaweza kujitenga na chanzo chao cha kitabaka na mawazo 
ya kiuchumi yanayohusiana nacho. Hawa ni “wanamapi- 
nduzi wa nje”, ambao wanaweza kuingizwa kati ya askari wa 
mapinduzi ya kiujamaa. 

Walakini mara nyingi, katika sehemu za ulimwengu ambako 
maendeleo ya kibepari bado ni machanga, mabwanyenye, 
wakiwa wamepitwa kwa wingi sana na wakulima na wafanya 
kazi, wanajiona wakitishwa na wimbi la kijamaa linalozidi 
kuwa kubwa. Kwa ajili hiyo, kuna kukaripiana pamoja kwa 
vikundi vya kibwanyenye vya watu na natumaini maalum 
huwekwa juu ya majeshi. Mapinduzi ya kijeshi ya kikoloni 
mamboleo na ya kibwanyenye, hutokea kuzuia au kuharibu 
nguvu za wafanya kazi na wakulima na za serikali zilizoelekea 
kijamaa. 

Mapinduzi ya kijeshi kama hayo husaidiwa na mienendo ya 
kikoloni mamboleo. Kwani kwa madhumuni yao wenyewe, 
mabeberu na wakoloni mamboleo hutafuta kusaidia tabaka ya 
wenye hali njema ambayo ilizuka chini ya ukoloni. Mabwa- 
nyenye wazalia na wakoloni mamboleo wanayo matakwa ya 
pamoja katika kuzidi kuendeleza ukandamizaji wao kwa 
kuhifadhi mambo ya msingi wa chombo chao cha kikoloni 
cha serikali. Mabwanyenye mabwana serikali, hasa ni mtoto 
aliyelelewa vibaya na serikali za ukoloni mamboleo. Nchi 
nyingi za Kiafrika zinatumia pesa nyingi sana kwa sababu 
zinazochekesha kwa mabwana serikali wao. Gabon, yenye 
watu ambao ni nusu milioni, ina Bunge lenye watu 65, kila 
mmoja akipata franc 165,000 kwa mwaka. Lakini kwa 
wastani mfanya kazi wa Gabon anapata franc 700 tu kwa 


48 


WAA AAA SMS PF PA 


mwaka. Katika Dahomey, asilimia 60 ya mapato ya nchi 
inatumiwa kwa kulipa mishahara ya watumishi wa serikali. 


Mabwanyenye wa kibwana serikali waliorithi kazi za tabaka 
zilizotawala hapo mwanzo, wanao uhusiano sana na mashi- 
rika ya kigeni, mabalozi wa kigeni wa nchi za kibeberu, na 
tabaka za wanyonyaji wa Kiafrika. Ingawaje sio watu bora 
waliofungamana pamoja, kwa kawaida ni watu ambao wame- 
jipeleka sana kuelekea njia ya maendeleo ya kibepari, na ni 
miongoni mwa vibaraka wazalia ambao ni waaminifu sana 
wa ukoloni mamboleo. Elimu yao na hali yao ya kitabaka 
inawatenganisha sana na wananchi. 


UKOLONI —————-— UBEPARI .....—..— UKOLONI. MAMBOLEO 


Utawala wa Huhimiza kutoelewana 


kutumia wakuu kwa manufaa ya 
wa jadi wanaomiliki fedha 


kiupekee ulimwenguni 


SIASA ZA 
KIKABILA 
(UKABILA) 


Wakati wa uhuru, hali yao huimarishwa bila kiasi kwa ajili 
ya mipango ya serikali iliyojipatia uhuru kuwapa Waafrika 
madaraka na kuongezeka sana kwa kazi zihusuzo mipango 
mikubwa sana ya kiuchumi na kijamii inayotekelezwa na 
serikali mpya. Wao ndio huwa wataalamu wa utawala na 
ufundi wanaotakiwa. Zaidi ya hapo, wanaweza kuyachagua 
na kuyatarisha mambo ya kuweka mbele ya mawaziri kwa 


49 


AA ———————. 


madhumuni ya kutengeneza maazimio ya serikali. Kwa njia 
hii wana sehemu kubwa sana katika utoaji wa uamuzi, 
Wengi wa mabwana serikali wa juu wameshika madaraka na 
kazi ambazo hawana ujuzi nazo. Wanaelekea kuwa wenye 
dharau na kujitenganisha na tabaka za chini za watumishi wa 
serikali na makarani na huwa wanaotii mabwana serikali 
wageni wa kikoloni mamboleo. Wanapofanya mashawishi 
juu ya serikali, hawakosi hufanya hivyo kwa kitabaka. Maso- 
mo na hali ya kitabaka, inawafanya wawe wametenganishwa 
na wananchi na huwa radhi kuwa washiriki wa mabepari 
wazalia, wanamaarifa walaghai, maofisa wa jeshi ama polisi 
wenye tamaa za vyeo vya juu, na wa wakoloni mamboleo. 
Ingawaje kila wakati wako chini ya mamlaka ya kisiasa ama 
ya kijeshi, wana hali ya nguvu sana katika chombo cha 
utawala cha ukoloni mamboleo na hufanya mashawishi kwa 
kusaidia tabaka zinazotawala. Wakati mwingine, hasa chini 
ya utawala wa mabavu wa kijeshi na wa kipolisi, huwa ndio 
hasa wanaotawala bila ya kuwa watu ambao lazima wajieleze 
mbele ya umma. Jambo hili huwa linaonekana wazi hasa 
wanapokuwa wakifanya mambo wakishirikiana na mabwana 
serikali wa kigeni. 


Wakiwemo ama wasiwemo katika kuyaandaa mapinduzi ya 
kijeshi yapingayo maendeleo, yanapotoka wao huwa tayari 
kuwasaidia waliofanya mapinduzi ya kibwanyenye kwa 
kufanya kazi za utawala za kila siku na kusaidia kutunga na 
kuzitekeleza amri na sheria. Mabwana serikali walio juu 
sana huwa wanachama wa halmashauri nyingi sana, tume na 
kadhalika ambazo huwa nyingi sana baada ya mapinduzi ya 
kijeshi. Kwa kweli kuundwa kwa utawala wa kijeshi na 
polisi usio na kanuni kamili huongeza hadhi ya hali yao kwa 
vile watawala wapya wanaopinga maendeleo, huwategemea 
wao kabisa. Zikitofautiana na “serikali za kiraia”, tawala za 
kijeshi zinao uwezo wa kuleta sheria kwa nguvu bila ya kupata 
kibali cha wajumbe wa wananchi. Kwa hiyo zinaweza 
kuwapa mabwana serikali uhuru mkubwa wa utendaji kazi. 


Katika nchi nyingi sana watumishi wa Serikali wa juu sana 
husaidia katika utengenezaji wa maazimio ya serikali. Katika 
Marekani, hawa hubadilika punde serikali inapobadilika na 
huwa ni sehemu halisi ya watu bora walio na madaraka ya 
kutoa uamuzi. Katika Uingereza hutegemewa kuwa watu 
wasiojiingiza katika siasa na wanaoweza kutumikia serikali 
yoyote. 


50 


Lakini katika Afrika kwa ujumla, mabwanyenye hawawezi 
kuonekana wakiwa wametengwa na ubeberu, ukoloni ma- 
mboleo. Ingawaje wanasimamia sehemu ndogo tu ya watu, 
lakini hata hivyo wao ni hatari kubwa kwa wananchi kwa 
sababu ya nguvu wanayopata baada ya uhuru kutokana na 
kutegemea ubepari wa kigeni wa kibwanyenye utafutao 
kuwaweka wakulima na wafanyakazi wa Afrika katika hali 
ya chini daima. 

Kwa kweli ni vigumu kuyatenga matakwa ya mabwanyenye 
wa Kiafrika na yale yatokanayo -na rasilimali ya kifedha 
inayomilikiwa kipekee . ulimwenguni. Kudhoofishwa kwa 
mojawapo lazima kutaleta kudhoofika kwa jingine. 


Urafiki kati ya mabwanyenye wazalia na rasilimali ya kife- 
dha inayohoziwa ulimwenguni, huimarishwa zaidi na maelekeo 
makubwa yanayozidi kukua ya ushirikiano kati ya serikali 
binafsi za Kiafrika, au mashirika ya nchi za jirani na mashirika 
makubwa ya kibeberu ambayo hutapakaa katika nchi kadha 
wa kadha. Serikali za Kiafrika, baadhi yao zikidai kufuata 
njia ya maendeleo ya kiujamaa na ambazo “hutaifisha” 
viwanda vya maana sana, kwa kweli huwa zinashiriki tu katika 
mashirika hayo. Huwa zinaungamana na ubeberu uliofunga- 
mana pamoja katika kuendelea kuwanyonya wafanya kazi na 
watu wa kawaida wa Kiafrika vijijini. Serikali ya Kiafrika 
huwa ngao za mashirika hayo, huyakinga kutokana na upi- 
nzani wa tabaka ya wafanya kazi, na hukataza au huvunja 
migomo inayozuka; huku mashirika hayo huzidisha nguvu 
zake za kuukaba uchumi wa Afrika, yakiwa yana usalama 
kwa kujua yanao ulinzi wa serikali. Kwa kweli serikali za 
Kiafrika huwa askari wa ulinzi wa mashirika yaliyotawanyika 
katika nchi kadha wa kadha za kibeberu.' Hapo basi huzuka 
na kuendelea umoja wa kuzuia maendeleo ya kiujamaa. 


Ni mabwanyenye wazalia ndio wanaokuwa njia kubwa ya 
fedha zinazohoziwa - ulimwenguni kuendelea kuinyang'anya 
Afrika mali yake na kuharibu madhumuni ya Mapinduzi ya 
Kiafrika. Kwa hiyo kuwaumbua na kuwashinda mabwanye- ” 
nye wa Kiafrika, huleta ufunguo wa kutimiza mafanikio ya 
vita vya wafanya kazi na wakulima vya kuleta ukombozi 
kamili na ujamaa, na kuendeleza hoja ya mapinduzi ya 
kiujamaa ya ulimwenguni mzima. 


51 


10 


WAFANYAKAZI 


Aina ya kisasa ya wafanyakazi ipo katika Afrika laukana 
wakilinganishwa na wengine, ni wachache. Hawa ni msingi 
wa kitabaka wa kujengea ujamaa na lazima waonekane kwa 
kuambatana na vyama vya kitabaka vya wafanyakazi ulimwe- 
nguni vinavyowapa nguvu zao nyingi. 

Kuzuka kwa tabaka ya wafanyakazi katika Afrika kunaa- 
mbatana na ukoloni na rasilimali za kigeni. Katika sehemu 
nyingi, wingi wa wafanyakazi ulibakia mdogo kwa ajili ya 
upungufu wa viwanda vikubwa vikubwa. Lakini katika nchi 
zenye maendeleo makubwa ya kiuchumi, kama vile Misri na 
Afrika ya Kusini, kulizuka tabaka kubwa ya wafanyakazi. 
Ni katika nchi hizi ambako kati ya mwaka 1920 na 1930 
kuliundwa vyama vya kwanza vya kikomunisti katika Afrika. 
Karibu wakati huo huo, vyama vya kikomunisti vilivyojiunga 
na Chama cha Kikomunisti cha Ufaransa, viliundwa Algeria, 
Morocco na Tunisia. 

Mpaka katika miaka ya kati ya 1950 na 1960, Afrika ilikuwa 
na wafanyakazi wanaolipwa mishahara zaidi ya milioni moja. 
Yapata asilimia 50 za watu wote katika kazi za mishahara 
walikuwa katika shughuli za ukulima; asilimia 40 katika 
viwanda na uchukuzi; na asilimia 10 katika kazi za serikali na 
mashirika ya biashara. Ulipofika mwaka wa 1962, ilikisiwa 
kwamba kulikuwa na wafanyakazi milioni kumi na tano katika 
Afrika na kwamba idadi yao ilikuwa kama asilimia 6 hadi 7 za 
watu wote. Ingawa asilimia hii inaweza kuonekana kwamba 
ni ndogo sana kwa kulinganisha kwa mfano, na wafanyakazi 
walio Asia ambao wanasemekana kwamba ni kama milioni 
100, lazima ichunguzwe kwa kazi, uwezo na kushirikiana 
kwake na vyama vya wafanyakazi vya ulimwenguni. ji 

Wafanyakazi wa Kiafrika walifanya kazi kubwa katika vita 
vya kitaifa vya kupigania uhuru. Kwa njia ya migomo, 


92 


walifanikiwa kuchafua maisha ya kiuchumi na walizitia aibu 
tawala za kikoloni. Katika miaka ya kuelekea uhuru, kuli- 
kuwa migomo ya jumla ya wafanyakazi katika Nigeria, Ghana 
na Guinea. Zaidi ya hapo, kulikuwa migomo mingi katika 
Afrika nzima iliyohusu sehemu fulani fulani za uchumi. 
Mgomo wa wachimba madini wa Rand katika mwaka 1946, 
na migomo katika kazi za mkonge nchini Tanganyika kati ya 
mwaka 1957 na 1959, ni mifano hasa. Wakati wa migomo 
hiyo, na mingine iliyokuwa na nguvu kama hiyo (ambayo ni 
mingi mno kuitaja), hasira ya watu ilipandishwa na wafanya- 
kazi wakajielewa kuwa wao ni tabaka. 


Afrika ya Kusini pengine ndiyo sehemu ya Afrika ambayo 
ina wakaaji wengi wa mijini kuliko nyingine zote katika Afrika. 
Inakisiwa kwamba katika mwaka 1961, kulikuwa wafanyakazi 
wapatao milioni saba waliokuwa wakiishi mijini. Ni kwa 
sababu hii ndiyo maana watu wengine hudai kwamba katika 
Afrika ya Kusini inawezekana kuiruka hatua ya demokrasi ya 
kibwanyenye na kuenda moja kwa moja kufikia ujamaa. 
Kitu cha kuvutia katika jambo hili ni kwamba katika Uchina, 
tabaka ya wafanyakazi katika viwanda ilikuwa ni asilimia 
moja tu ya watu wote kabla ya Mapinduzi ya Kikomunisti. 
Majeshi ya Ukombozi zaidi yalikuwa na msingi wa wakulima. 
Hivi sasa wafanyakazi katika Uchina ni kama asilimia 3 tu ya 
jumla ya watu wote. 


Kutokuwepo kwa viwanda vingi, na kwa kulinganisha ujuzi 
na masomo ghafi ya wafanyakazi katika nchi nyingi huru za 
Kiafrika, huzuia wafanyakazi kuwa na mwamko wa kitabaka. 
Mara kwa mara sio wanamapinduzi na huwa wana mawazo ya 
ubwanyenye mdogo. Ingawaje ni hivyo, katika Senegal kwa 
mfano ambako tabaka ya wafanyakazi ni kubwa kuliko zote 
zilizo katika nchi nyingine za Kiafrika na ambako wafanyakazi 


kama asilimia 95 kati ya wanaume na asilimia 99 kati ya 
53 


wanawake hawajui kusoma, kuna vyama vyenye nguvu sana 
vya tabaka ya wafanyakazi. 


Chini ya ukoloni, vita vya wafanyakazi kwa ujumla vilikuwa 
na madhumuni ya kupigana na mnyonyaji mgeni. Kwa hali 
hii, zaidi vilikuwa vita dhidi ya ukoloni kuliko harakati ya 
kitabaka. Zaidi ya hapo, vina utaifa mkubwa ndani yake. 
Hali hii ya kitabaka na kitaifa ya vita vya wafanyakazi, bado 
iko chini ya hali ya ukoloni mamboleo na huelekea kufisha 
mwamko wa wafanyakazi kwamba uko unyonyaji wa mabwa- 
nyenye wazalia. Mashambulio ya wafanyakazi huelekezwa 
kwa Wazungu, Walebanoni, Wahindi na wengine, huku 
mnyonyaji mzalia mpinga maendeleo anasahauliwa. 


Katika nchi zilizo chini ya ukoloni mamboleo ambako 
kuna wafanyakazi wahamiaji na ambako ukosefu wa kazi ni 
mkubwa sana, huzuka hali kama hiyo. Hasira ya wafanya- 
kazi huchochewa kwa siri sana na huongozwa na serikali ya 
vibaraka wa ukoloni mamboleo sio juu ya madhumuni yake 
yenyewe yanayopinga maendeleo, bali kwa kuleta chuki kwa 
wafanyakazi “wageni”. Ni wao wanaolaumiwa kwa upungu- 
fu wa kazi na nyumba, kwa kupanda bei za vitu na kadhalika. 
Matokeo yake ni kwamba mfanyakazi mhamiaji huonewa na 
serikali na pia na wafanyakazi wenzake. Serikali huleta 
sheria kuzuia uhamiaji, kupunguza nafasi za kazi kwa 
wafanyakazi waliohamia na kuwafukuza wengine wa aina 
fulani. Kwa upande wao, wafanyakazi wananchi wanafa- 
nywa waziamini hatua za serikali, na kuamini kwamba sababu 
ya ukosefu wa kazi na hali mbaya ya maisha yao hasa ni kwa 
sababu ya kuwepo nchini kwa wafanyakazi waliohamia. 
Chuki kubwa kwa watu hao inakuzwa na hii husaidia kukuza 
kufarakana ambapo kupo kutokana na utaifa na ukabila. 
Badala ya kuungana na wafanyakazi waliohamia nchini kui- 
fanya serikali ilete mabadiliko, wananchi wengi wanasaidia 
sana mambo ambayo wanafanyiwa watu hao. Kwa hivi 
wanaonyesha kutokuelewa asili ya kitabaka ya mgongano; 
huku mabwanyenye wanafaidika kwa utengano wa watu 
walio katika tabaka ya wafanyakazi. 


Wafanyakazi ni wafanyakazi na taifa, kabila, rangi ama dini 
havina uhusiano na vita vya kuleta ujamaa. 

Katika mambo yanayohusu mapinduzi ya kiujamaa ya 
Kiafrika hakuna sababu ya kuwaona wafanyakazi ambao si 
Waafrika kuwa ni kipingamizi cha maendeleo ya kiuchumi, na 


54 


vile vile hakuna sababu ya kuwatesa na kuwafukuza wafanya- 
kazi wa Kiafrika ambao wamehamia nchini kutoka nchi nyi- 
ngine. Katika Afrika kusiwe Mwafrika ambaye ni “mgeni”. 
Wote ni Waafrika. Ukuta wa uadui unaotakiwa kuangushwa 
na kuvunjwa si wa wafanyakazi “wageni” wa Kiafrika, bali 
ule wa kugawanya Afrika na wa mipaka isiyokuwa ya asili 
iliyoletwa na ubeberu. 


Wafanyakazi wahamaji wanaoishi mijini wanaweza kuwa 
kikosi kikubwa sana cha kueneza ujamaa wa kimapinduzi. 
Wafanyakazi wengi ambao huenda kwenye miji na nchi zingine 
za Kiafrika kufanya kazi kwa muda na halafu wakarejea 
makwao, wanaunganisha vyama vya mapinduzi vya wafanya- 
kazi na wakaao mashambani na vyama vya wafanyakazi wa 
nchi zingine. Wao ni sehemu mahsusi ya mwenendo wa 
kimapinduzi na wepesi wa uhamiaji wa kudumu kwa kikosi 
cha wafanyakazi wa Kiafrika lazima utiliwe mkazo na kuo- 


ya uchumi wa fedha ambao uliletwa na ukoloni wa Kizungu. 
Kati ya sababu za kuhamia kutoka vijijini kuelekea mijini ni 


nyingi za mijini. 

Katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa kuongezeka 
kukubwa sana kwa idadi ya watu waishio mijini katika Afrika. 
Kwa mfano, hesabu zifuatazo zaonyesha kadri ya ukuaji wa 
miji mitatu mikubwa sana ya Ghana: 


MWAKA WINGI WA WATU 
(Hesabu ni kwa kukaribia tu) 
Accra .. 1936... 3. zi zi YA 38,000 
.. 1960 .. wa YA za .... 338,000 
Kumasi .. 1921... za .. za WA 24,000 
AI za gi za .... 190,000 
Tamale .. 1921 .. za ya zi yya 4,000 
.. 1960... yA ZA YA wA 40,000 


Kwa ujumla, muundo wa kitabaka katika miji ya Kiafrika 
unaweza kusemwa kuwa una tabaka ya kibwanyenye ya watu 
wenye ujuzi, wanamaarifa, wateule wa kibwana serikali, 
kijeshi, kibiashara, kisiasa na kimeneja; waalimu, wakuu wa 
dini, wafanya biashara wadogo wadogo, wakuu katika idara 
za serikali, wenye maduka na tabaka ya chini na kati ya 
makarani wadogo, mafundi, wachuuzi na wafanyakazi wenye 
ujuzi wa chini. Pili iko tabaka ya wafanyakazi ambayo kwa 
ujumla, ina wafanyabiashara wadogo, wafanyakazi za mikono, 
wanawake wachuuzi sokoni, na vibarua wahamiaji. Mwisho- 
ni wako wale ambao wanaweza kusemwa kuwa “wameondo- 
lewa” katika tabaka yao. Hawa ni maskini, malaya na wale 
ambao wametupwatupwa yaani watu wa kawaida waliotupwa 
pamoja; na hao ambao wengi wao ni vijana walio na uhusiano 
na mabwanyenye wadogo au familia za wafanyakazi, wanao- 


kwenda mijini kutoka vijijini, na ambao kwa kawaida hawa- 


Wateule wa kibwanyenye huchanganyika kwa urahisi 
katika vilabu na katika vyama bila ubaguzi wa rangi lakini 
ambavyo hutilia mkazo tabaka za kijamii. Kuweko kwa 
mawazo ya kitabaka huonekana kutokana na tamaa ya wengi 
ya kutaka kujiunga na vyama ambavyo vinazidisha hali yao 
kuwa njema. Jinsi shahada za elimu zinavyozidi kuwa za 
juu, ndivyo mtu anavyoweza kuwa na hali ya juu zaidi na 
kuweza kupata nafasi za kazi za juu; elimu kutoka nchi za 
ng'ambo hukadiriwa kuwa ndiyo sifa ya juu kuliko zote. 

Wafanyakazi wahamiaji huleta tabaka za kijamii, mawazo 
juu ya uchumi, dini na desturi zao wenyewe. Wengine hume- 
zwa kabisa na kuwa sehemu ya watu wa pale walipohamia. 
Lakini kwa kulinganisha, mi wachache tu ambao hulowea 
kabisa. Wengi wao hufanya kazi kwa miaka michache halafu 
hurejea makwao. Kufuatana na hesabu ya watu ya mwaka 
1960, katika nchi ya Ghana ni asilimia 25 tu za wakazi wa 
Takoradi ambao walikuwa wazalia. Kumasi ilikuwa na 
asilimia 37. Sekondi ni asilimia 40 tu waliokuwa wazalia. 
Katika mwaka 1948, zaidi ya nusu ya wakazi wa Takoradi na 
asilimia 36 za wakaaji wa Accra, walikuwa wameishi katika 
miji hiyo chini ya mjaka mitano. Inakisiwa kwamba kama 
asilimia 40 za wafanyakazi wa mishahara katika Ghana ni 
wahamiaji. 


36 


Ingawaje kadiri ya wafanyakazi wahamiaji kwa kila mia 
katika sehemu nyingi za Afrika zinaweza kuhitilafiana sana, 
kila palipo na wafanyakazi wahamiaji wao huwa kikosi kiku- 
bwa sana kilicho chepesi kwenda huku na huko ambacho 
kinaweza kuwa kitu cha lazima sana katika mapinduzi ya 
kiujamaa ya Kiafrika. Wanaweza kusaidia kuwaunganisha 
wafanyakazi katika vita vya mapinduzi na kuingia katika kila 
sehemu ya uchumi wa kikoloni na kibwanyenye. 

Chini ya hali ya ukoloni mamboleo, wafanyakazi wahamiaji 
huelekea kurudisha nyuma maendeleo ya uelewaji wa kitabaka 
na huzuia ukuaji wa vyama vya wafanyakazi. Wafanyakazi 
wahamiaji huunda vyama vyao wenyewe vya kikabila ambavyo 


ribu uongozi kwa kuleta mabadiliko na wakati mwingine 
kwa kuingia mawazo ya kijamaa yaliyoelekea ukabaila. 


Kutokana na mashawishi ya vyama vya wafanyakazi wa 
Ghana, Guinea na Mali, mkutano wa vyama vyote vya Kia- 
frika vya wafanyakazi ulifanywa Casablanca mwezi wa Mei 
1961 uliohudhuriwa na vyama vya wafanyakazi 45 na nchi 
38, Shirikisho la vyama vyote vya wafanyakazi wa Afrika 
(A.A.T.U.F.) Likiwa na kanuni za umoja wa wafanyakazi na 
hali ya kushirikiana ulimwenguni liliundwa. Shirikisho jingine 
la wafanyakazi ambalo lilipinga shirikisho hilo, yaani Baraza 
Kuu la Vyama vya wafanyakazi wa Afrika (Afrika Trade 
Union Congress—A.T.U.C.) liliundwa mwaka 1962 kutokana 
na mkutano uliofanywa Dakar uliohudhuriwa na wajumbe 
kutoka vyama vya Kiafrika vilivyoshirikiana na Shirikisho 
la Ulimwengu la Vyama vya Wafanyakazi vilivyo huru 
(International Confederatin of Free Trade Unions) na vyama 
vinane vya wafanyakazi visivyoungamana na upande wo wote. 
Katika katiba ya Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi wa 
Afrika, hakukutajwa chochote kuhusu mashirika ya kibiashara 
ya kigeni ama undugu wa kiulimwengu wa wafanyakazi. 


Vyama vya wafanyakazi wa Afrika lazima viundwe kufua- 
tana na umoja wa Afrika, viwe ni vya kijamaa halisi, na vie- 


57 


ndelezwe kama ni sehemu moja ya vita vya kitabaka vya 
wafanyakazi wa Kiafrika. Kwa mujibu wa wajibu huu 
Baraza Kuu la Vyama Vyote vya Wafanyakazi wa Afrika 
lazima liundwe kusawazisha na kuongoza vitendo vya wafa- 
nyakazi katika bara zima. Hili baraza kuu lazima lijitenga- 
nishe na vyama vya wafanyakazi wa nchi zingine, ingawaje 
kuhusu shughuli za kiulimwengu litafanya kazi likishirikiana 
sana na vyama hivyo. 

Uongezekaji wa wakaaji wa mijini ndicho kiini cha mabadi- 
liko ya kijamii. Kwa hiyo ukuaji wa viwanda, ambao ndio 
sababu kubwa ya ukuaji wa miji, huyakinisha miundo ya 
kijamii. Ukuaji wa viwanda utafanya hesabu ya wafanyakazi 
wa Kiafrika iongezeke na waelewe zaidi mambo ya kitabaka. 


Kwa hivi sasa, Afrika ni moja ya mabara ambayo haya- 
kuendelea sana katika mambo ya viwanda. Inatoa sehemu 
moja ya saba ya mazao ya kutengenezea vitu vingine uli- 
mwenguni na sehemu moja ya hamsini ya vitu vinavyo- 
tengenezwa ulimwenguni. Fungu linalotokana na viwanda 
katika mapato yote ya Afrika ni chini ya asilimia 14. Hali 
hii ni urithi kutokana na ubeberu na ukoloni na unyonyaji 
wa Afrika ili kutumikia matakwa ya rasilimali iliyohoziwa 
ulimwenguni. Lakini pia ni matokeo ya unyonyaji wa 
kibeberu na kibepari unaoendelea kwa njia ya kikoloni 
mamboleo. 

Mashirika ya biashara ya nchi za Magharibi bado yanamilki 
kama asilimia 80 za biashara za Kiafrika. Jambo lenye 
maana katika nyakati za hivi sasa ni maendeleo ya haraka 
sana ya kujiingiza kwa Marekani katika Afrika: 


1950 1960 1964 
Vitegauchumi!| Dola milioni 287 | Dola milioni 925| Dola milioni 1,700 
Bidhaa toka 
Marekani 
kuingia Dola milioni 494 Dola milioni 916 
Afrika: 
Bidhaa S- 
kutoka Dola milioni 362 Dola milioni 1,211 
Afrika: 


Kati ya mwaka 1951 na 1955, vitegauchumi katika Afrika, 
vilivyotoka Marekani moja kwa moja viliongezeka zaidi 


58 


ya mara mbili na nusu kutoka dola milioni 313 mpaka dola 
milioni 793. Kujipenyeza ndani sana kulifanywa hasa katika 
Afrika ya Kusini, Rhodesia na Zaire. 


Taratibu za kikoloni mambo-leo ni umilikaji wa uchumi kwa 
njia ya “msaada,” “mikopo”, biashara, na shughuli za 
mabenki; kuzuia uchumi wa nchi kwa kutumia mashirika ya 
kiulimwengu yaliyofungamana; usimamizi wa kisiasa kutumia 
serikali za vibaraka; kujiingiza kijamii kwa kuwajenga 
mabwanyenye wazalia, kushurutisha mikataba ya “ulinzi” 
na kujenga vituo vya ndege vya kivita; kueneza mawazo ya 
kiuchumi kutumia njia za kutangazia habari kwa wingi, 
redio na televisheni - mkazo ukiwa juu ya kupinga ukomunisti, 
kuchochea kutokuelewana kati ya nchi na makabila; na kwa 
njia ya ubeberu wa kushirikiana — hasa ukionekana kwa 
kushirikiana kwa kisiasa-kiuchumi na kwa kivita kati ya 
Rhodesia, Afrika ya Kusini na Ureno. 


Ukoloni mamboleo, kwa asili yake wenyewe, hauwezi 
kushinda matatizo na hitilafu zake. Ubeberu ni ukabaila 
ulio karibia kwisha; ukoloni mamboleo ni ukoloni uliokaribia 
kwisha. Ubeberu na Ukoloni huzinoa hitilafu kutokana na 
asili yao na ambazo hatimaye huviangamiza vyote viwili. 
Ukoloni mamboleo hauwezi kuiletea msaada serikali za 
“mabwanyenye wapya” na kuleta utulivu wa maendeleo ya 
kiuchumi ikiwa madhumuni yake ni kupata faida kwa mtega- 
uchumi mgeni, kwa hiyo kwa kweli mabwanyenye wazalia 
hawawezi kuwa tabaka inayotawala kwa usalama na hulazi- 
mishwa kuingiliwa kwa nguvu zaidi na matakwa ya nchi 
za nje na kukandamiza watu nchini. Hali hii huzidisha 
mwendo wa vita vya mapinduzi ya kitabaka halisi. 


Utoaji wa “misaada” ya kiuchumi kutoka nchi za kibepari 
ni moja ya njia mbaya sana ambazo ukoloni mamboleo 
hutumia kurudisha nyuma maendeleo katika ulimwengu 
unaosonga mbele, ukidhoofisha ukuaji wa viwanda na 
kuchelewesha kuongezeka kwa wingi wa wafanyakazi. 
Ni asilimia 10 tu ya “msaada” wa Marekani katika Afrika 
ambao unaotumiwa kwa ujengaji viwanda, na hivi hasa ni 
katika zile sehemu ambazo zinafikiriwa kuwa ni “salama” 
kwa ubepari. Kwa kutofautiana, asilimia 70 ya msaada 
kutoka nchi za kijamaa hutumiwa katika kueneza viwanda 
na kutengeneza njia za faida za utoaji wa mazao. Riba 
kutokana na mikopo kutoka nchi za kibepari hubadilika 
kutoka asilimia 61 mpaka 8, ambapo watoa mikopo wa 


59 


kiujamaa hutoza riba ya asilimia 23 tu. Msaada kutoka nchi 
za kiujamaa hutumiwa sana kwa shughuli za serikali. Jambo 
hili pia linahitilafiana sana na “msaada” kutoka Magharibi, 
ambao karibu wote ni kwa mipango ya kibinafsi. 

Ufaransa hutumia kama franc milioni elfu mbili kwa ajili 
ya “msaada” kwa nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa 
katika Afrika. Hizi milioni elfu mbili ndio njia ambayo 
Ufaransa hutumia kudumisha uhusiano mkubwa sana wa 
kiutamaduni, kisiasa na kiuchumi, kwani nchi hizo ni masoko 
makubwa sana ya bidhanje za Kifaransa. Kwa kweli, 
“msaada” hufikiriwa na Serikali ya Ufaransa kuwa ni 
“kitegauchumi kizuri”. 

Sehemu kubwa ya fedha ambazo hutolewa kama “msaada” 
kati ya nchi mbili huwa haitoki kabisa kutoka nchi zinazotoa 
huo msaada; “msaada” ukitolewa kwa njia ya bidhaa au 
hurudi kwa kulinganisha, katika muda mfupi sana kama 
malipo ya bidhanje zaidi au kwa njia zingine. Katika kipindi 
cha miaka 1964—66, kwa kila £100 za “msaada” kati ya nchi 
mbili ambao ulitolewa na Uingereza, £72.5 ulikuwa “msaada” 
uliofungamana na upelekaji wa bidhaa za Kiingereza, au 
uliotokana na matumizi ya dhahiri ya bidhaa na utumishi 
wa Kiingereza. 

“Msaada” unaohusu nchi nyingi vile vile hutumiwa hasa 
kuleta hali njema ya kiuchumi ya nchi ziutoazo. Imekisiwa 
kwamba Uingereza imepata maombi ya kusafirisha bidhaa 
zake zenye thamani ya zaidi ya £116 kwa kila £100 za 
“msaada” wake unaohusu nchi nyingi hasa kutokana na 
shughuli za T.D.A. yaani International Development Agency. 
Kwa mfano, uchunguzi uliofanywa na serikali ya Marekani 
hivi juzi juu ya jambo hili, umefikia hesabu ya kuwa katika 
kila £100 ambazo zimechangwa na Uingereza katika miaka ya 
1964—66, I.D.A. imetumia kama £150 juu ya bidhaa ya nchi 
inayotoa msaada kuliko kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi 
ya nchi inayoupokea. Nchi inayopokea msaada haicheleweshi 
kuendelea tu na kukabiliwa kulipa mkopo mkubwa, bali 
wakati mwingine mipango ya kiuchumi isiyoleta faida na 
Pingu za kiuchumi ambazo huzuia maendeleo yasiyofungwa 
na kwa dhahiri huzuia ukuaji wa uchumi. 

Nchi za kibepari hutoa karadha kwa nchi za Kiafrika, 
Asia na Amerika ya Kusini ili ziweze kuwa na njia ya vyombo 
vya lazima vya kuwezesha mashirika ya kibinafsi kuzinyonyo 
nchi hizo zaidi. Nia ni ya kisiasa na ya kiuchumi pia. Nia 


60 


hiyo ni kutafuta kuzuia uendeleaji wa kijamaa kwa kuwavutia 
mabwanyenye wazalia upande wake kwa kuwapa sehemu 
katika biashara, na wakati huo huo kueneza ukamuaji 
wa uchumi wa nchi zinazoendelea kwa fedha zinazomilikiwa 
kibinafsi ulimwenguni. 


kwenye migunda mikubwa inayotoa pamba, katani, kakau, 
kahawa, mpira, matunda (ya jamii ya mibalungi na michu- 
ngwa) na mazao mengine ambayo huwaleta katika mwendo 


wa biashara na viwanda vya kiulimwengu, ni viungo vya 


kawaida wa Afrika. Lakini ubeberu katika hatua yake ya 
kikoloni mamboleo, hupata faida zake kubwa kutokana na 
kushikilia kwake kwa sehemu za kutolea bidhaa zilizosonga 
mbele kama vile uchimbaji wa madini, utengenezaji wa bidhaa, 
biashara za rejareja, uvuvi na usafirishaji. Kama asilimia 90 
za rasilimali zote toka nchi za Magharibi katika Afrika 
inawekwa katika shughuli za biashara zinazohusiana na 
sehemu hizi na ni katika sehemu hizi za maana sana ambamo 
wafanyakazi katika viwanda (walio lazima kwa maisha ya 
ukoloni mamboleo) wamo katika hali ya kuongoza mapinduzi 
ya kiujamaa. 

Majaribio yamefanywa kukataa kuwepo kwa tabaka ya 
wafanyakazi katika Afrika. Katika sehemu ambako imekuwa 
vigumu kupuuza kuwepo kwa tabaka hii, kama vile katika 
sehemu za. uchimbaji wa madini za Afrika ya Kusini, 
Zaire na Zambia, juhudi kubwa zimefanywa kuifanya tabaka 
hiyo iunganishwe na utaratibu wa unyonyaji wa kikoloni 
mamboleo na kibepari. Jambo hili hufanywa kwa njia 
ya kusaidia ukuaji wa vyama vya wafanyakazi chini ya 
uongozi uliogeuzwa mawazo, na kwa kupeleka kwa wafanya 
kazi namna fulani ya mapato ya “ustawi.” Katika sehemu 
fulani za Afrika, hasa katika sehemu zilizoendelea sana katika 
uchimbaji wa madini, madhumuni ya kuwapa Waafrika 
kazi za madaraka hutekelezwa kuwatuliza wafanyakazi na 
mishahara ya Waafrika hufanywa kuwa karibu sana na ya 
wafanyakazi walioajiriwa toka nchi za kigeni. Jambo hili 
limeleta katika sehemu zingine, matokeo ya kuwafanya 
wafanyakazi wawe watu mara nyingi wasioweza kujiingiza 
katika shughuli za kimapinduzi. 


Maelekeo katika nyakati za mabadiliko kutoka ubepari na 
ujamaa ni kufanya ubwanyenye. Njozi za ujamaa za tabaka 


61 


ya wafanyakazi katika kipindi hiki huwa zinaharibiwa na 
rushwa ya kuwa na “nchi yenye usitawi.” Katika hali hii, 
mfanyakazi huwa Mfilistina aliyelishwa vizuri na hugeuka 
kuwa mpinga maendeleo na asiyependa kubadilisha hali yake 
ya hivi sasa. Hapo mapinduzi ya kijamaa huwa jambo dogo. 


Kiuchumi na katika kazi za viwanda, Ulaya na Marekani 
ziko tayari na zimekaa sawasawa kwa ujamaa. Kuna 
michanganyiko iliyo ya lazima ambayo inaweza kufanya 
ujamaa ukawezekana mara moja. Katika Marekani, utumiaji 
wa mashine, ukisaidiwa na nguvu za nuklea, ukifikia hatua 
yao kubwa sana ya maendeleo, vikosi vya uloaji wa mazao 
vitakuwa vimeendelea kufikia hatua isiyokuwa na tabaka 
aliyobashiri Marz ambayo inaweza kufikiwa tu chini ya 
ukomunisti. Lakini ingawaje Marekani leo ni moja ya nchi 
tajiri na zenye viwanda vingi kuliko nchi zote ulimwenguni, 
wakati huo huo ni moja ya nchi ambazo ziko nyuma sana 
kijamaa na' kisiasa. 

Sehemu moja ya wafanyakazi Ulaya na Marekani, ime- 
ambatana na ubepari. Tabaka za wafanyakazi zimefanywa 
kuwa za mabwanyenye na kwa hiyo zinazoofisha vikosi vya 
tabaka ya wafanyakazi katika kuleta mapinduzi ya kijamaa. 
Katika mwaka 1968, wafanyakazi wa Kifaransa kama milioni 
kumi walifanya mgomo na waliipoozesha serikali kabisa 
lakini hawakuweza kufikia mabadiliko ya kimapinduzi. 

Ulimwenguni pote malalamiko ya wanafunzi ni jambo 
ambalo linazidi kuwa la maana sana nyakati zetu hizi. Lakini 
wanafunzi wanatofautishwa maradufu. Wanafarakishwa na 
serikali, na wakati mwingi na familia zao wenyewe. Lakini 
jambo la maana zaidi ni kwamba wanatengwa na tabaka ya 
wafanyakazi ambayo ingezitumia juhudi zao katika harakati 
za kimapinduzi. : 

Wafanyakazi wa kazi za mikono Uingereza wanaokipigia 
kura chama cha kikabaila cha Conservative Party wanakipa 
chama hicho nusu ya nguvu zake kafika uchaguzi. Kwa ajili 
ya utajiri wa kiuchumi na tamaa za hali ya juu, watu wengi 
katika tabaka ya wafanyakazi hudai kuwa katika tabaka ya 
kati. Katika jamii ati ya “ustawi”, watu wengi katika 
tabaka ya wafanyakazi wanaishi kama watu wa sehemu 
ya chini ya tabaka ya kati. Kutosheka kwa kiuchumi 
kunawaongoza wafanyakazi hao kujihesabu kuwa nao ni 
wa tabaka ya kati, kitu ambacho kwa upande wake huleta" 
matokeo ya kupiga kura kikabaila. 


62 


Katika hali hii, kueneza haki za kupiga kura kwa umma wa 
wafanyakazi hakujapunguza nguvu za tabaka inayotawala 
bali kumeleta kupungua ari ya tabaka ya wafanyakazi katika 
kugeuza mambo ya kiserikali. Uelekeaji wa vyama vya 
tabaka ya wafanyakazi katika nchi za kibepari kujishughu- 
lisha na mambo yanayohusu vyama vyao tu ni hatari kwa 
usongaji mbele wa ujamaa. 

Ingawaje hali za kujifanya mabwanyenye zimo miongoni 
mwa wafanyakazi katika nchi za kibepari, jukumu zaidi liko 
mikononi mwa watu wanaonyonywa wa Afrika, Asia na 
Amerika ya Kusini, kuendeleza mapinduzi ya kiujamaa 
ulimwenguni. Katika jambo hili, wafanyakazi wa Afrika 
wana wajibu mkubwa sana wa kufanya kuhusu mipango ya 
kivita, mapinduzi ya Kiafrika yanavyozidi kuongeza mwendo. 


11 


WAKULIMA 


Katika Afrika, wakulima ndio kundi kubwa sana kuliko 
yote katika tabaka ya wafanyakazi na wana uwezo wa kuwa 
kikosi kikubwa kwa mapinduzi ya kiujamaa. Lakini kime- 
tawanyika, hakikuunganishwa pamoja na kwa ujumla si cha 
kimapinduzi. Lazima kiamshwe na kiongozwe na tabaka 
iliyo rafiki yake wa kiasili, wafanyakazi na wamaizi wa 
kimapinduzi. 


wanayo mashamba makubwa. Wanayo rasilimali, wana- 
wanyonya wafanyakazi wa mishahara, na kwa muda mkubwa 
zaidi, wanashughulika na bidhaa zisafirishwazo nje na mazao 
ya “fedha.” Wakulima wenye mashamba madogo, ambao 
wanaweza kuhesabika katika tabaka ya mabwanyenye 


wadogo wa vijijini, wana rasilimali ndogo na wanalima ardhi 
ambayo ni yao ama wanayokodisha. Huajiri jamii za 


64 


Kwa hivyo muundo wa kijamii wa tabaka mashambani una 
vikundi viwili vikubwa — kikundi kinachonyonya na kikundi 
kinachonyonywa. Kila kimoja kinaweza kugawanywa katika 
vikundi vidogo vidogo: 


Tabaka zinazonyonya zina: 
i. Wenye mashamba makubwa makubwa. 
ji. Wanaomiliki ardhi ambao hawaishi mahali pana- 
pohusika 
iii. Wakulima ambao kwa kulinganisha ni wenye mali 
nyingi 
iv. Wakulima wadogo wadogo. 


Tabaka zinazonyonywa ni: 
i. Wakulima 


Wenye mashamba makubwa makubwa mara nyingi ni 
wageni (kwa mfano U.A.C. katika Misri, Nigeria, Cameroun, 
Zaire na walowezi weupe wachache katika Afrika ya Kusini 
na Rhodesia). Mashamba makubwa makubwa haya ni 
sehemu ya mashirika makubwa ya kipekee katika Afrika. 
Utaratibu wa unyonyaji hapa hufuata sheria ya msingi 
wa ubepari. Wakulima wa mashambani wananyonywa. 
Unyonyaji huu wa wafanyakazi wa Kiafrika unafanywa 
uwezekane kwa ajili ya hali ya chini ya maisha ya wafanyakazi 
ambayo inawezesha mashirika ya kibinafsi yalipe mishahara 
midogo ya kijina tu. Lakini kwa sababu bei za vitu daima 
huongezeka, mishahara halisi ya wafanyakazi wote huenda 
chini wakati wote. Kwa hivyo mgongano kati ya wafanyakazi 
na mashirika ya kibinafsi huwa mbaya sana wakati wote. 
Mashirika ya kibinafsi ya kigeni huwa hayapo mahali yanapo- 
husika. Lakini wako pia wenye mali nchini ambao hawaishi 
mahali penye mali yao. 


Kwa mara nyingi wazalia wanaomiliki ardhi ambao 
“hawakai mahali penye ardhi yao”, ni Waafrika, ambao 
wanaishi kianasa mijini huku, wakisaidiwa na fedha, 


wanamiliki sehemu kubwa kubwa za ardhi vijijini. Wanaishi 
kwa kumnyonya mfanyakazi wa shambani. Jambo la pekee 


maalum la unyonyaji unaohusika hapa ni ulipaji kwa kutumia 


65 


vitu badala ya pesa. Hivyo mfanyakazi shambani hapati 
mshahara uliothibitishwa. “Karibu kila siku anaishi kwa 
cho chote anachoweza kukipata. Kwa hiyo vita kati ya 
rasilimali na wafanya rasilimali ni kali hapa kama vile ilivyo 
katika mashamba makubwa makubwa. Mara nyingi, mwinyi 
ambaye haishi shambani kwake pia humnyonya mfanyakazi 
katika jiji kwa kumtoza kodi kubwa sana ya nyumba. 
Tabaka nyingine katika kundi hili la wanyonyaji ni wenye 
mashamba. Mwenye shamba kwa kawaida ni mmiliki ardhi 


huwa leo hivi na kesho vile. Mara nyingi hutumia familia 
yake kwa kufanya kazi na hukodisha wafanyakazi wa msimu 
wakati wa kulima na wa kuvuna. Naye huwa anatamani 
kuwa mkulima tajiri anayeweza kuwa na wafanyakazi kila 
mara na kumiliki mali nyingi. Mara nyingi huwa ana- 
shughulika kutoa mazao ya hapo hapo yanayotumiwa kwa 
chakula nyumbani. 

Jirani wa mwenye shamba ndogo ni mkulima. Mkulima 
ndiye mdogo sana katika kumiliki mali. Maisha yake 
yanatawaliwa na wasiwasi. Hulima ardhi ndogo tu akiwa 
ama bila ya mifugo. Mara nyingi hutegemea mambo ya 
majira; majira mema humletea mavuno ya nafuu, majira 
mabaya yanaweza kumharibu na kumlazimisha kuwa mfanya- 
kazi wa mshahara katika shamba kubwa ama ndogo. Kwa 


66 


ajili ya maisha kuzidi kuwa ya juu kwa mfano bei za vitu 
kutoka viwandani zinazozidi kuongezeka, taabu za mkulima 
huzidi kuongezeka. Huzalisha karibu kila anachotaka nyu- 
mbani na ni mara cha chetu anataka kubadilisha vitu. Waku- 


mashirika ya ukulima ambayo ni ya lazima ikiwa hatua kutoka 
utoaji wa mazao wa kibinafsi kidogo kidogo itapitia kuelekea 
utoaji wa kisasa na wa kiujamaa wa mazao kwa kutumia 
mashine. Vyama vya ushirika vya kuuza mazao tayari 


vinafanya kazi kwa mafanikio makubwa sana katika nchi 
nyingi za Kiafrika, ingawaje vyama vya mikopo havijaenea 
sana kwa ajili ya upungufu wa fedha. Lakini aina kubwa 
sana kuliko zote ya ushirika kuhusu ukulima ni ile ya vyama 
vya ushirika vya kutoa mazao ambavyo huendesha mwenendo 


wa utoaji mazao ya kilimo. Namna hii ya kilimo bado imo 


67 


ya kodi, na mahali pengine wanalazimishwa kufanya kazi. 
Ikiwa wamehamia mijini, wanaangukia unyonyaji wa kikoloni 
na ukoloni mamboleo. 

Kwa muda mrefu sana wakulima wa Kiafrika kama wale 
wa Asia na Amerika ya Kusini, wamekuwa wakiteswa kuto- 
kana na umwinyi na unyonyaji wa kibeberu na kibepari. 
Kutoka Cairo mpaka Cape Town na kutoka visiwa vya Cape 
Verde mpaka Kenya na Unguja, hali ya wakulima na matatizo 
yao karibu ni sawa. Wakulima lazima wakombolewe kuto- 
kana na uhusiano wa kimwinyi na wa kibepari. Ukulima 
lazima uendelezwe kutoka utoaji wa mazao kidogo kidogo 
hadi kilimo cha kisasa chenye msingi wa vyama vya ushirika 
vya kutoa mazao vinavyoweza kutumia njia na vyombo vya 
kisasa. 

Kwa ujumla kwa hivi sasa msingi wa wakulima wa Kiafrika 
ni umiliki mdogo mdogo wa njia za kutolea mazao isipokuwa 
katika zile sehemu ambazo kuna ukulima wa kujipatia riziki 
na utaratibu wa kumiliki ardhi kiujumuia. Katika Afrika ya 
Magharibi wingi wa utoaji wa mazao kidogo kidogo ndicho 
kiini cha tatizo la kilimo. Katika Ghana, asilimia 97 za 
mashamba yana ukubwa wa chini ya hekta mbili. Ulimaji 
mdogo mdogo wa kibinafsi ni pingamizi kwa mwenezo 
wa mawazo ya kijamaa. Huleta kukubali hali iliyopo na 
tamaa ya kukusanya mali na pia kuendelea kwa mawazo ya 
kibwanyenye. 

Chini ya ukoloni na pia katika nchi zilizoko chini ya ukoloni 
mamboleo, serikali huwatumia sana wakulima kuwa askari 
na maofisa wa jeshi na polisi. Wanasemekana kwamba wao 
ni “watii zaidi”. Hivi wakoloni hutumia kutokujua kwao 
kusoma na hali yao ya kuwa watii na kutotaka kubadili maisha 
yao, mambo ambayo huonekana miongoni mwa wakulima 
ulimwenguni pote ambao hawajaamka kisiasa. 


Wakati wa vita vya ukombozi wakulima huwa upande wa 
kupigania uhuru na kupinga ubwanyenye wakiwa wameongo- 
zwa na vyama vya kupigania uhuru vilivyoundwa mijini na 
viongozi wa vyama vya wafanyakazi, wafanyakazi na wana- 
maarifa wa kimapinduzi. Kwani wakulima kama watafani- 
kiwa katika vita vya kijamaa vya kimapinduzi, wanahitaji 
rafiki wa kitabaka. Katika sehemu za ulimwengu ambako 
vita vya mapinduzi ya kiujamaa vimeleta kupinduliwa kwa 
serikali za kibwanyenye—yaani katika Uchina, Cuba, Viet- 
nam, na Korea—wakulima wakiwa bega kwa bega na vikundi 


68 


vingine vya kitabaka, wamekuwa wakiongozwa na vyama vya 
ki-Marzist. Uhusiano mkubwa uliopo kati ya wafanyakazi 
na wakulima ni sawa sana na ule kati ya wapigania uhuru 


walio na silaha mijini na wale walioko vijijini; kila moja ni 


Mashambani ndiko kwenye ngome ya mapinduzi. Huko 
ndiko kwenye uwanja wa vita vya kimapinduzi ambako 
wakulima, wakiwa pamoja na marafiki zao wa kitabaka wa 
asili—wafanyakazi na wamaizi wa kimapinduzi—ndio we- 
ndeshi katika ujenzi wa kuleta mabadiliko ya kiujamaa. 


12 


MAPINDUZI YA KIUJAMAA 


Kilele cha juu kupita vyote katika kitendo cha kisiasa, 
mapinduzi yanapofikia hali safi sana kupita zote, ni wakati 
ambapo watu wa kawaida yaani wafanyakazi na wakulima, 
wakiwa chini ya uongozi wa chama cha utangulizi chenye 
madhumuni na mashawishi yenye msingi wa ujamaa wa 
kisayansi, hufanikiwa kuziangusha tabaka zingine zote. 


Msingi wa mapinduzi hufanyika wakati ambapo maumbile 
na hali katika jamii mojawapo huwa imeleta kibali na mata- 
kwa ya umma kufanya jambo halisi kubadilisha au kukuza 
jamii. Ingawaje hakuna kanuni maalum za mapinduzi ya 
kiujamaa, kwa vile hakuna hata matukio na hali za kihistoria 
mbili ambazo ni sawa kabisa, maisha yameonyesha kwamba 
katika hali ya harakati ya kitabaka, mapinduzi ya kiujamaa 
hayawezi kutokea bila ya kutumia silaha. Utumiaji wa nguvu 
za kimapinduzi, ni sheria ya awali katika mapambano ya kima- 
pinduzi. Walio na hali za nafuu hawawezi kuyaachia mada- 
raka yao mpaka wamelazimishwa kufanya hiyo. Wanaweza 
kuleta mabadiliko lakini hawawezi kuachia hata inchi moja 
ikiwa nguzo za hali zao zinatishwa. Wanaweza kupinduliwa 
tu na tendo la nguvu la kimapinduzi. 


Ni mara chache tu katika historia ambapo maendeleo 
makubwa hufikiwa (ikiwa yako ya namna hiyo) bila ya kuji- 
tolea na upotezaji mkubwa wa maisha; na wale wanaobisha na 
kusema kwamba mabadiliko kutoka ubepari kuelekea ujamaa 
yanaweza kufikiwa bila ya kutumia nguvu, wanajidanganya. 
Mabadiliko (yanayohusu ubora) ambayo yanaambatana na 
mapinduzi ya kiujamaa yanakwenda ndani zaidi kuliko “yale 
yaliyohusiana na uelekeaji kutoka umwinyi kufikia ubepari. 
Wanamapinduzi wa kiujamaa wanataka kuleta mabadiliko 
kamili na makubwa katika jamii, na kuondoa kabisa hali za 
nafuu na za upendeleo; lakini kutoweka kwa umwinyi kuli- 


70 


leta tu tabaka mpya za jamii ambamo pesa badala ya vyeo na 
ardhi, ndivyo ikawa msingi wa madaraka na hali ya nafuu. 
Mapinduzi ya kiujamaa yanapinga mawazo yote ya uteule na 
hukomesha vipingamizi vya kitabaka na utaifa. Wanama- 
pinduzi wa kiujamaa wanapigania namna ya muundo wa 
serikali ambao kwa kweli unasimamia matakwa ya watu na 
ambao unahakikisha kushiriki kwao katika kila shughuli za 
serikali. 

Chini ya ubepari, uhuru ni haki ya kufanya kile kinachoru- 
husiwa na sheria, kufuatana na matakwa ya tabaka la ubwa- 
nyenye linalotawala. Jinsi ubepari unavyoendelea ndivyo 
unavyozidi kuchafuka kitawala; na mapinduzi ya kijamaa 
huwa ni jambo ambalo lazima litokee. 

Maendeleo ya ubepari na ukuaji wa viwanda yanapokuwa 
bado machanga na mabwanyenye ni sehemu ndogo tu ya 
watu, mapinduzi ya kiujamaa yanaweza kuletwa na wafanya- 
kazi na wakulima kwa kunyakua madaraka ya serikali kwa 
kitendo cha kimapinduzi. Kwa njia ya uongozi wa kimapi- 
nduzi wa kiujamaa Afrika inaweza kuendelea kutoka umilikaji 
wa mali kibwanyenye—kibepari kufikia umilikaji wa mali na 
njia za kutoa na kugawanya mazao kiujamaa—kikomunisti. 
Lakini katika pambano la kimapinduzi, sehemu yo yote ya 
mabwanyenye na mabwanyenye wadogo haiwezi kutegemewa. 
Ingawaje hawa watakuwemo katika kitendo cha kimapinduzi 
wakati wa kukomboa taifa, lakini ikiwa watasumbuliwa kila 
mara watajaribu kuzuia kuundwa kwa taifa la kiujamaa. 
Wao wamefungamana na ubepari na wanategemea kwa mai- 
sha yao wenyewe msaada wa kibepari na kikoloni mamboleo. 
Ni hapo tu ambapo tabaka ya kibwanyenye inayotawala katika 
nchi zilizo chini ya ukoloni mamboleo inapoangushwa na 
mapinduzi yaliyo na msingi wa kitabaka ya kiujamaa ndipo 
mabadiliko makubwa katika jamii yanapotimizwa. 

Mambo fulani huendeleza mbele mapinduzi ya kiujamaa. 
Katika haya yote, la mbele kabisa ni maendeleo ya kibepari na 
ya viwanda ambayo huleta kuongezeka kwa wafanyakazi wa 
mijini—sehemu ya watu ambao hutoa uongozi wa mapinduzi 
ya wafanyakazi. Kati ya mambo mengine ni wanamaarifa 
kuacha tabaka inayotawala, vyombo hafifu vya serikali na 
tabaka ya kibwanyenye inayotawala isiyofaa kisiasa. Mifano 
na msaada wa mapinduzi mengine ya kiujamaa pia husaidia 
kitendo hicho. Mwishowe mafarakano makali ya kitabaka— 
kitaifa, huzidisha mbio za kuendeleza mbele kuelekea ujamaa. 


71 


Katika karne ya ishirini unyang'anyi wa mabavu wa mada- 
raka ya kisiasa ambao ni mkubwa kuliko yote, umetokea 
katika sehemu za dunia ambako, kwa kulinganisha, kuna 
kiwango cha chini cha ukuaji wa viwanda yaani sehemu 
ambazo zina historia ya ubeberu, ukoloni na ukoloni mambo- 
leo. Mabadiliko haya ya mabavu katika hali kama ilivyo 
hayawezi kuelezeka kwa njia ya pambano za kugomea mada- 
raka kati ya vikundi vya watu bora. Yanabainisha vitendo 
vya tabaka zote. Kufuatana na mapinduzi ya kiujamaa, 
unyakuaji wa madaraka ni wa tabaka ya wafanyakazi. Lakini 
katika mapinduzi ya kijeshi yanayopinga maendeleo, ubwa- 
nyenye huota mizizi zaidi kwa kuondolewa serikali ambayo 
inaelekea kiujamaa ama kwa ajili ya kugombea madaraka 
kati ya sehemu mbalimbali katika muundo uliopo sasa wa 
kibwanyenye. 

Muumuko wa kiuchumi, kisiasa na kijamii katika Afrika, 
Asia na Amerika ya Kusini, lazima utazamwe pamoja na 
mapinduzi ya kiujamaa ya ulimwenguni. Kwani mwenendo 
wa kimapinduzi leo unaunganisha mikondo mikubwa mitatu: 
utaratibu wa kiujamaa ulimwenguni, vyama vya ukombozi 
vya Afrika, Asia na Amerika ya Kusini na vyama vya tabaka 
ya wafanyakazi katika nchi za kibepari zenye viwanda. 


Ulimwenguni, watu waliomo katika nchi zisizo na viwanda 
vingi wamo katika sehemu nzuri kufuatana na mambo ya 
mipango ya kivita, kuelekea upande wa mapinduzi ya kiujamaa 
kutokana na maisha waliyopitia katika hali ya ubepari, 
ukoloni na ukoloni mamboleo. Wanayaona mambo wazi 
wazi kwa vile njia za utoaji na ugawaji wa mazao hazikuha- 
ribiwa na hila na mapotosho yaletwayo na “nchi yenye 
usitawi” ya kibepari na ulaji rushwa wa kibepari. 


Sababu ya mapinduzi ya wafanyakazi ulimwenguni ni 
sehemu yenye maana sana ya mapambano ya ukombozi ya 
ulimwengu unaoendelea. Mafarakano ya kitabaka katika 
ulimwengu wa sasa yamekusanywa pamoja katika sehemu hizi. 
Zimekuwa vituo vya dhoruba ya mapinduzi ya kiulimwengu, 


yakileta mapigo barabara na makubwa kwa ubepari. 


Kufanya sehemu fulani za tabaka ya wafanyakazi ulimwe- 
nguni kuwa mabwanyenye na kuchumishwa kwa uongozi wa 
kiujamaa na wa tabaka ya wafanyakazi katika sehemu zingine, " 
kumefanya pambano la kimapinduzi ya kiujamaa katika 
ulimwengu unaoendelea kuwa jambo la maana zaidi katika 


72 


tendo la kimapinduzi ya kiujamaa ulimwenguni. Hivyo 
katika hali nyingine, pambano la kimapinduzi ya kiujamaa 
limekuwa na sura ya kitabaka na ya kitaifa. Lakini ingawaje 
litakuwa jambo lenye madhara kutokubali kwamba kumezuka 
hali ya kitaifa katika pambano la kimapinduzi, jambo hili 
lisiruhusiwe kuchafua au kuficha jambo kubwa la kimapinduzi 
ya kiujamaa ambalo ni harakati ya kitabaka. 


' MAPINDUZI YA KILIMWENGU 


" R . 3 Tabaka ya 

Mienendo ya kisosha-—.. .. Vitavya uhuru katika Asia... ya 

listi ya Ulimwengu Afrika na Amerika ya kusini Ulimi, 
za 


HARAKATI YA KITABAKA uu SA VITA VYA UMMA 


USHINDI WA UMMA 


—Ukombozi 
—Umoja 
—Ujamaa 


Serikali ya Muungano 
'wa Afrika nzima 


“Mwenendo wa kimapinduzi.... unaunganisha mikondo mikubwa 
mitatu: utaratibu wa kijamaa ulimwenguni, vyama vya ukombozi.... 
na vyama vya tabaka ya wafanyakazi....” 


73 


aana | 


Ulimwengu unaoendelea si kundi la namna moja lipangilo 
mabeberu. Mawazo ya “Ulimwengu wa Tatu” ni ya kughi- 
libu akili tu. Kwa hivi sasa, sehemu hizo zingine zanaka 
ndamizwa na ubeberu. Vita vya kupigana na ubeberu vimo 
ndani na nje ya ulimwengu wa kibeberu. Ni vita kati ya 
ujamaa na ubeberu na sio kati ya ati “Ulimwengu wa Tatu” 
na ubeberu. Harakati ya kitabaka ndiyo hasa msingi wa 
vita hivyo. Zaidi ya hapo, haiwezekani kujenga ujamaa 
katika nchi zinazoendelea bila ujamaa wa ulimwenguni. 


MWISHO 


Wakati mapinduzi ya Kiafrika yakiwa bado yanafanya 
juhudi zote kuvunja ubeberu ukoloni na ukoloni mamboleo, 
huwa pia yana shabaha ya kuleta mabadiliko makubwa katika 
jamii. Swali silo tena kwamba Nchi Huru za Kiafrika 
zifuate njia ya maendeleo ya kibepari ama ile isiyokuwa ya 
kibepari. Wafanyakazi na wakulima wa Afrika wamekwisha 
fanya uchaguzi. Wamechagua ukombozi na muungano wa 
Afrika; jambo ambalo linaweza kufikiwa tu kwa njia ya vita 
vya kutumia silaha chini ya uongozi wa kiujamaa. Kwani 
muungano wa Afrika na ujamaa ni vitu vinavyohusiana. 
Kimoja hakiwezi kufikiwa bila kingine. j 


“Ubepari wa umma', “ubepari uangavu', “amani kati ya 
tabaka', “mapatano ya kitabaka', yote ni majaribio ya kibwa- 
nyenye na kibepari kutaka kuwadanganya wafanyakazi na 
wakulima, na kuzitia sumu akili zao. “Njia isiyokuwa ya 
kibepari” inayofuatiwa na “Umoja wa vikundi vinayyopenda 
kuendelea mbele” kama wengine wanavyoshauri, si siasa 
inayowezekana katika Afrika ya leo. Kuna njia mbili tu za 
maendeleo kwa nchi huru ya Kiafrika: aidha ibaki ikiganda- 
mizwa na ubeberu kwa njia ya ubepari na ukoloni mamboleo, 
au ifuate njia ya kiujamaa kwa kuzingatia kanuni za ujamaa 
wa kisayansi. Ni jambo lisilo la kweli kudai kwamba hai- 
wezekani kuunda nchi ya kiujamaa kwa sababu ukuaji wa 
viwanda ndiyo kwanza unachipua na wafanyakazi wa nguvu 
wanaanza tu kutokea. Historia imeonyesha kwamba kwa 
kulinganisha, hata wafanyakazi wachache wakisimamiwa na 
kuongozwa vyema, wanaweza kuwaamsha wakulima na kua- 
nzisha mapinduzi ya kiujamaa. Hakuna nusu njia kuelekea 
ujamaa katika hali ya kikoloni mamboleo. Ni mashauri ya 
ujamaa barabara tu ambayo yanaweza kuumaliza unyonyaji 
wa kibepari na kibeberu. 


Ujamaa unaweza kufikiwa tu kwa njia ya harakati ya kita- 
baka. Katika Afrika adui wa ndani (mabwanyenye wasio- 
penda maendeleo) lazima waumbuliwe kama wanyonyaji na 
makupe, na kama washirikina wa mabeberu na wakoloni 


mamboleo wanaowategemea hasa kwa kuhifadhi hali zao za 
madaraka na za upendeleo. Mabwanyenye wa Kiafrika ndio 
wanaoandaa daraja la kuendeleza ukandamizaji na unyonyaji 
wa kibeberu na ukoloni mamboleo. Daraja hili lazima livu- 
njwe. Jambo hili linaweza kufanywa na umoja wa wafanya- 
kisimamiwa na kuongozwa na chama cha 


kazi na wakulima wa 
utangulizi cha kijamaa na kimapinduzi. Hapo mabwanyenye 


wazalia, ubeberu na ukoloni mamboleo watakaposhindwa, 


maadui wa ndani na wa nje wa mapinduzi ya Kiafrika wata- 


kuwa wamekwisha shindwa na matakwa ya Waafrika yata- 


kuwa yametimizwa. 
Kama katika sehemu zingine za ulimwenguni ambako 
msingi mkubwa wa mapinduzi ya kiujamaa ni wakulima, 
duzi wa Kiafrika wana kazi kubwa sana mbele 
ijiji lazima wavutiwe kwenye 

duzi yachukuliwe mashambani nje ya 
i apokuwa wameamshwa 


kisiasa na wame 
uhuru, (wanaotegemewa hasa na mapin 


kutumia silaha) wataweza kuendeleza na kuongoza sehemu 
za kufanyia shughuli zao. Wakati huo huo, nguzo kubwa 
mbili za nguvu ya ubwanyenye nchini, mabwana serikali na 
majeshi ya polisi na ya vita yakiwa na askari wanaolipwa 
mishahara, lazima zitiwe msasa wa kisiasa. 

Ushindi wa mwisho wa vikosi vya kimapinduzi unategemea 
juu ya uwezo wa Chama cha kimapinduzi cha kijamaa kukisia 
hali ya kitabaka katika jamii kuona ni tabaka na vikundi gani 
viko upande wa mapinduzi na vipi vinayapinga. Chama lazi- 
i kuviongoza vikosi vingi vilivyopo 


vya kimapinduzi na kiujamaa na kuuamsha na kuuhimiza 


wingi wa kimapinduzi ambao hivi sasa haujaamka. 

Lakini ikiwa udhalimu utazidi kutumiwa kwa Waafrika, 
Chama hakiwezi kufikia madhumuni yake bila ya kutumia 
njia zote za mapambano ya kisiasa, pamoja na pambano la 
utumiaji wa si 


shwa na vyama, 

miwa na. kuongozwa kutoka sehemu moja kuu. Jeshi Kuu la 

Vita la Afrika nzima chini ya uongozi wa kisiasa wa Chama 
76 


laha. Ikiwa pambano la silaha litataka kuende- | 
nalo pia kama chama, lazima liwe linasima- . | 


cha tabaka ya wafanyakazi Afrika nzima hapo litaweza kute- 
ngeneza mambo ya kivita kwa pamoja na hivyo kuleta mapigo 
ya mwisho juu ya ubeberu, ukoloni, ukoloni mamboleo na 
serikali za walowezi wachache. 


Upinzani wa kutumia silaha si jambo geni katika Afrika. 
Kwa miaka mia nyingi Waafrika walipigana kupinga kuingi- 
liwa na ukoloni ingawaje vita vyao vya ujasiri vimepewa 
sehemu ndogo tu katika historia ya Afrika ambayo kwa ujumla 
imekusanywa na waandishi wa kibwanyenye kutoka nchi za 
nje. ” Kwa kweli, inaweza kusemwa kwamba Waafrika hawa- 
jaacha kupinga kuingiliwa na kukandamizwa na ubeberu, 
ingawaje upinzani kwa ujumla umekuwa wa kutotumia silaha 
kila ubeberu ulivyozidisha ukandamizaji na unyonyaji wake. 
Kwa muda, wakati ukoloni ulipokuwa katika usitawi wake, 
ilionekana juu juu kwamba upinzani wa Kiafrika ulikuwa 
umeshindwa kwa mara ya mwisho na kwamba bara la Afrika 
daima litakuwa chini ya ukandamizaji wa kiuchumi na kisiasa 
kutoka nje. Lakini upinzani ulikuwa kila mara unatokota 
“nini chini, na baada ya Vita Kuu ya Pili ukazidi na ukazuka 
katika mtindo mpya wa vita vya ukombozi vya kitaifa. Inga- 
waje baadhi ya vita vya ukombozi vilikuwa vimefanikiwa bila 
ya kutumia silaha, vingine vilifaulu tu baada ya miaka mingi 
ya mapigano makali. 


MAADUI WA MAPINDUZI YA KIAFRIKA 


Aa Nn 


WA NDANI WA NJE 


Mabwanyenye wapinga 
misndaleo Ubeberu 


UBEPARI 


Mamwinyi 


Ukoloni 
Serikali za vibaraka 


maa - Ukoloni ma- 
Serikala walowezi mboleo 


Lakini uhuru wa kisiasa haukuleta mwisho wa ukandamizaji 
na unyonyaji wa kiuchumi. Wala haukukomesha kujiingiza 
kisiasa kwa mataifa ya nje katika mambo ya nchi za Afrika. 


77 


Kipindi cha ukoloni mamboleo kinaanza wakati mashirika 
ambayo ndiyo pekee yanamiliki mali ulimwenguni (yakiwa- 
tumia mabwanyenye wazalia), yanajaribu kuweza kuyabana 
zaidi maisha ya kiuchumi ya bara la Afrika kuliko ilivyokuwa 
wakati wa ukoloni. 

Chini ya ukoloni mamboleo, namna mpya ya nguvu inatu- 
miwa juu ya watu wa Afrika. Hii inafanyika kwa ukanda- 
mizaji wa kisiasa usiokuwa wa kiwazi kwa kutumia mabwa- 
nyenye wazalia na serikali za vibaraka chini ya uongozi na 
uchungaji wa wakoloni mamboleo; unyonyaji wa kiuchumi wa 
kiwazi kutumia uenezaji wa kazi za mashirika ya biashara 
makubwa makubwa yanayohusiana; na kwa kila namna ya 
njia zingine potovu kama utawala wa njia zote za kueneza 
habari na kujipenyeza kimawazo. 

Katika hali hii, umuhimu wa vita vya kutumia silaha ume- 
tokea tena. Kwani ukombozi na muungano wa Afrika 
haviwezi kuletwa kwa maafikiano, ama kutokana na amri au 
ushindi wa kiadilifu. Ni kwa njia ya kutumia silaha tu ndipo 
Afrika itaweza kujiondoshea kabisa mabaki ya ukoloni, 
ubeberu na ukoloni mamboleo, na jamii ya kiujamaa ikau- 
ndwa katika bara lililo huru na lililoungana. Katika jambo 
hili, watu wa Afrika wanasaidiwa na kufarijika na ulimwengu 
wa kiujamaa. 

Vita vya kimapinduzi vya Afrika haviko pekee. Si sehemu 
ya mapinduzi ya kiujamaa ulimwenguni tu, bali pia lazima 
ionekane kwa njia ya Mapinduzi ya Watu Weusi kwa ujumla. 
Katika Marekani, Visiwa vya Caribbean, na ko kote kule 
ambako Waafrika” wanakandamizwa, vita vya ukombozi 
vinapigwa. . Katika sehemu hizi, mtu mweusi yumo katika 
hali ya ukoloni wa kindani, na anaangamizwa kwa ajili ya 
tabaka na rangi. 

Kiini cha Mapinduzi ya Kiafrika kiko Afrika, na mpaka 
Afrika iwe chini ya serikali ya kiujamaa, Mtu Mweusi po pote 
ulimwenguni hana maskani ya kitaifa. Utamaduni wa Kia- 
frika au wa Watu Weusi, utategemea na kuonekana kutokana 
na vita vya Kiafrika vya ukombozi na muungano wa bara 
zima. Afrika ni bara moja, watu wamoja na taifa moja. 
Wazo la kwamba ili kuwa na taifa ni lazima kuwepo lugha 


78 


# Watu wote wenye asili ya Kiafrika, wakiwa Amerika ya Kaskazini ama 
ya Kusini, katika Caribbean au katika sehemu yo yote ya Ulimwengu 
ni Waafrika na ni watu wa taifa la Kiafrika. 


moja, nchi moja na utamaduni wa namna moja, limeshindwa 
kudhihirishwa kutokana na majaribio ya nyakati au ufafanuzi 
wa kiujuzi usiokuwa na mapendeleo. Nchi, lugha, na uta- 
maduni wa namna moja kwa kweli vinaweza kuwepo katika 
taifa, lakini kuwepo kwa taifa si lazima kuwe na maana ya 
kuwepo kwa vyote hivi vitatu. | Nchi na lugha ya namna moja 
pekee vyaweza kufanya msingi wa taifa. Vile vile nchi ya 
namna moja na utamaduni wa namna moja unaweza kuwa 
msingi. Katika hali zingine, moja tu ya haya matatu lina- 
husika. Taifa linaweza kuwepo likiwa na msingi wa nchi 
nyingi. Jumuiya ya maisha ya kiuchumi ndilo kubwa katika 
taifa, na ni uchumi ambao unawashika pamoja watu wanao- 
ishi katika nchi. Ni katika msingi huu ndipo Waafrika wapya 
wanajitambua wenyewe kama taifa linalowezekana ambalo 
dola yake ni bara zima la Afrika. 

Madhumuni ya wanamapinduzi Weusi ulimwenguni kote 
lazima yawe ukombozi na muungano wa Afrika chini ya 
serikali ya Kiafrika ya bara zima. Ni madhumuni ambayo 
yakifanikiwa, yataleta kutekelezwa kwa matakwa ya Waafrika 
na watu wenye asili ya Kiafrika kila mahali. Papo hapo pia 
yataendeleza ushindi wa mapinduzi ya kiujamaa duniani pote, 
na kusonga mbele kuelekea ukoministi wa kiulimwengu, 
ambao chini yake, kila jamii inatengenezwa kufuatana na 
kanuni kwamba—kutoka kwa kila mtu kufuatana na uwezo 
wake, na kwa kila mtu kufuatana na mahitaji yake. 


AA AA AA 
Kimetolewa na Tanzania Publishing House i 
na kupigwa chapa na Primtpak (T) Limited 

————————— 


Harakati ya Kitabaka Katika Afrika nitafsiri 
ya kitabu kiitwacho Class Struggle in Africa, 
kilichoandikwa na hayati Kwame Nkrumah. 
Katika kitabu hiki anaonyesha kwa ufasaha kuwa 
pamoja na ukoloni, historia ya Afrika ni historia 
ya mapambano kati ya wanyonyaji na wanao- 
nyonywa. Ameonyesha pia kuwa ushindi wa siasa 
ya uhuru na ujamaa utapatikana kutokana na 
ushindi wa tabaka la wafanyakazi na wakulima 
dhidi ya tabaka la wanyonyaji wa ndani na wa nje 
ya Afrika 


Tanzania Publishing House 
Dar es Salaam 


